LITTAFIN ADDU'A 


LONDON 
S:P:-C:K 


1968 


24. 
25. 


27. 
28. 


ABIN DA KE CIKI 


FASALIN SHEKARAR IKILIZIYA 

TSARIN YADDA ZA A KARANTA ZABURA 
TSARIN YADDA ZA A KARANTA SAURAN 
LITTAFI MAI TSARKI 

BAYANI IRI-IRI GAME DA LITTAFIN NAN 
TSARIN KWANAKIN SHEKARAR IKILIZIYA 
DA KE SAKEWA KOWACE SHEKARA 
FARKON TSARIN ADDU'AR SAFE KO TA 
MARAICE 

SAURAN TSARIN ADDU'AR SAFE 

SAURAN TSARIN ADDU'AR MARAICE 
BANGASKIYA TA ATANASIYAS ADALI 
LITANI 

ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN DA 
GODIYA 

SANYAYYUN ADDU'O'I DA WASIKU DA 
BISHARA 

SHIRYA KAI DON JIBIN UBANGIJI 
KA'IDAR BA DA JIBIN UBANGIJI 

TSARIN SUJADAR SHAIDA TA MASU NEMAN 
TAFARKI 

SUJADAR YI WA JARIRAI BABTISMA 
SUJADAR YI WA JARIRAI BABTISMA A GIDA 
SUJADAR YI WA BALIGAI BABTISMA 
KATAKIZAM 

KA'IDAR KARFAFAWA 

KA'IDAR TSATTSARKAN DAURIN AURE 
TSARIN SUJADA DON TSARKAKEWAR AURE 
SUJADAR GODIYA BAYAN HAIFUWA 
KA'IDAR ZIYARAR MARASA LAFIYA 
KA'IDAR BA DA JIBIN UBANGIJI GA 
MARASA LAFIYA 

KA'IDAR JANA'IZA 

KA'IDAR JANA'IZAR YARA 

KA'IDAR JANA'IZAR WADANDA BA A YI 
MUSU BABTISMA BA 


v 


102 


113 


176 


GARGADI DOMIN A TUNA WA JAMAA 
UMARNIN ALMASIHU 

TSARIN SUJADA DON SHIGAD DA MATA 
CIKIN JAM'IYYAR MATAN IKILIZIYAR 
JIHAR AREWA 

TSARIN SUJADA DON SHIGAD DA MASU 
KARATU 

KA'IDAR NADA DIKON 

KA'IDAR NADA FASTOCI 

ZANTUTTUKAN ADDINI 

ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKUN 
IKILIZIYA 

ADDU'O'I IRI-IRI 


vi 


179 


I84 


186 
191 
196 
204 


219 
227 


FASALIN SHEKARAR IKILIZIYA 


An shirya Shekarar Ikiliziya domin a tuna mana da manyan 
abubuwan da suka faru cikin labarin Bishara. Daga cikin 
su ne aka kawo sujada ta masu bi. Bisa ga misali ranar 
Lahadi ranar tunawa ce da Tashin Ubangiji a kowane 
mako. 

An sanya Addu'a da Wasika da Bishara don kowace 
Lahadi da manyan ranakun shekara. Sau da yawa Sanyay- 
yar Addwa ta kan nuna abin tunani don sujadar ranar. 
An zabi Bishara daga cikin labarin Bisharar Almasihu 5 
Wasiku kuma galibinsu daga cikin maganad da Manzanni 
suka yi wa jamaa. 

An raba Zabura kashi-kashi na kowace rana, domin a 
karanta su duka kowane wata cikin Addu'ar Safe da ta 
Maraice. An kuma zabi wadansu Zabura musamman don 
amfanin jama'a ran Lahadi. Akwai kuma sanyayyun 
Zabura don manyan ranaku. An shirya tsarin karatu domin 
a karanta Littafi Mai tsarki daki-daki kowane safe da 
maraice cikin shekara, har da Nassi-nassi musamman 
domin Lahadi. 

Tsarin Shekarar Ikiliziya haka ya ke: 


Zuwan Almasihu [Advent] kwanakin shiri ne don tunawa 
da farkon zuwansa. Yana fadakad da mu kuma zai sake 
dawowa don ya yi wa rayayyu da matattu shari'a. 


Kirsimati rana ce ta tunawa da haifuwar Ubangijimmu. 


Epiphany [6 ga Janairu] wato, Bayyanuwar Almasihu ga 
sauran alumma, ko kuwa ranar tunawa da zuwan masana 
daga gabas, tana tuna mana da daukakar Allah wadda aka 
bayyana albarkacin Almasihu. 


Kafin Lenti akwai Lahadi uku, wadanda a ke ce da su 
Septuagesima da Sexagesima da Ouinguagesima. A kwanakin 
nan muna tunawa da kyakkyawar halittar Allah, da banga- 
skiya ga Allah, da Raunar Allah. 


Lenti kwanakin tuba da tatawwwi ne domin shirin Ista. 
A kan fara ran Larabar Hurwa. Dukkan kwanakin Lenti 
kuma kwana arba'in ne, ban da Lahadi-Lahadi. Suna 
kuwatuna mana dakwana arba'in dinda aka jarraba Ubangi- 


VII 


ji. Ana ce da Lahadi ta biyar cikin Lenti Lahadin Radadin 
Almasihu, kafin Mako Tsattsarka ke nan. 

Mako Tsattsarka wanda farkonsa Lahadin Ganyen Dabino 
ne, yana tuna mana da dukkan radadin Ubangiji, tun daga 
shigarsa Urushalima, zuwa cin Jibi na Rarshe ran Alhamis, 
da mutuwarsa a kan giciye ran Juma'a Tsattsarka, da 
kwanciyarsa a kabari a Jajiberen Ista, 

Ista, wato lokacin tunawa da Tashin Yesu daga matattu ke 
nan, ana kiyayewa har kwana takwas. Lokacin Ista na 
sakewa bisa ga kwanan wata daren sha hudu na Idin Keta- 
rewa. Ana ci gaba da kwanakin murna kwana arba'in 
bayan Ista, har zuwa 

Ranar Hawa Sama [Ascension Day]. Ita ce ran da Almasihu 
ya hau Sama, ana kuma daukaka shi, Ubangijin dukkan 
komai. Bayan kwana goma sai 

Ranar Zuwan Ruhu Mai Tsarki [Whitsunday] lokacin da 
Ruhu Mai Tsarki ya zo domin ya zauna cikin Ikiliziya. 
Daga bisani sai 

Lahadin Tirniti wadda ta ke shaidar cikar bayyanuwar 
Allah cikin Almasihu. Sauran Lahadi har ya zuwa kwana- 
kin Zuwan Almasihu, ana ce da su Lahadi ta kaza bayan 
Tirniti. Karshen shekarar Ikiliziya ke nan. 

Ranaku Tsarkaka da Ranakun Adalai. Ana tunawa da 
sauran abubuwan da suka faru a kwanakin Ubangiji 
kowace shekara. Ana tunawa da Tsarkaka a kwanakin da 
aka sanya; ran daya ga watan Nuwamba, Ranar Tunawa da 
Adalai duka ke nan tare da fahimtar Ikiliziya mai nasara. 
Kwanakin Roko sabo da Sang’o’i. A Lahadi kafin Ranar 
Hawa Sama, da kwanaki uku da ke biye, mu kan roki Allah 
ya albarkaci aikin mutun don ya biya dukkan bukace- 
bukacemmu. 

Kwanakin Addwa don wadanda za a nada su Fastoci. Sau 
hudu ga shekara an sanya kwana uku domin addu'a sabo da 
hidimar Ikiliziya. A kan nada Fastoci a wadannan kwanaki. 


viji 


TSARIN KWANAKIN SHEKARAR 


DA KE SAKEWA KOWACE SHEKARA 


IKILIZIYA 


Shekara | Lahadi Lahadi | Larabar | Ranar | Lahadin | Ranar |Ranar | Lahadi | Lahadi 
bayan ta uku | Hurwa | Ista Roko | Hawa |Zuwan | bayan | ta fari 
Epiphanyļ| kafin sabo da | Sama Ruhu Tirniti | cikin 

Lenti Sana'o'i Mai Advent 

tsarki 

1960 5 Feb. 14 | Mar. 2| Afr. 17 | May. 22 | May. 26 | Yun. 5 23 Nuw. 27 
1961 3 Jan. 29 | Feb. 15 2 YA 11 | May. 21 26 Dis. 3 
1962 G Feb. 18 | Mar. 7 22 27 31 | Yun. 10 23 2 
1963 di 10 | Feb. 27 14 19 23 2 24 1 
1964 2 Jan. 26 12 | Mar. 29 3 7 | May. 17 26 Nuw. 29 
1965 5 Feb. 14 | Mar. 3| Afr. 18 23 27 | Yun. 6 23 28 
1966 4 6 | Feb. 23 10 15 19 | May. 29 24 27 
1967 2 Jan. 22 8 | Mar. 26 | Afr, 30 4 14 27 Dis. 3 
1968 5 Feb, 11 28 | Afr. 14 | May. 19 23 | Yun. 2 24 1 
1969 3 2 19 6 11 15 | May. 25 25 Nuw. 30 
1970 2 Jan. 25 11 | Mar. 29 3 z 17 26 29 
1971 4 Feb, 7 24 | Afr. 11 16 20 30 24 2E 
1972 3 Jan, 30 16 2 y 11 21 26 Dis. 3 
1973 6 Feb, 18 | Mar. 7 22 27 31 | Yun. 10 23 2 
1974 4 10 | Feb. 27 14 19 23 2 24 1 
1975 2 Jan. 26 12 | Mar. 30 4 8 | May. 18 26 Nuw, 30 
1976 5 Feb, 15 | Mar. 3 | Afr. 18 23 27 | Yun. 6 23 28 
1977 4 6 | Feb. 23 10 15 19 | May. 29 24 27 
1978 2 Jan. 22 8 | Mar. 26 | Afr. 30 4 14 27 Dis. 3 
1979 9 Feb. 11 28 | Afr. 15 | May. 20 24 | Yun. 3 ZA 2 
1980 3 3 20 6 Ti 15 | May. 25 25 Nuw. 80 
1981 5 15 | Mar. 4 19 24 28 | Yun. 7 23 29 
1982 4 7 | Feb, 24 11 16 20 | May. 30 24 28 
1983 3 Jan. 30 16 3 8 12 22 25 27 
1984 6 Feb. 19 | Mar. 7 22 27 81 | Yun. 10 23 Dis. 2 
1985 3 3 | Feb. 20 T 12 16 | May. 26 25 1 
1986 2 Jan. 26 12 | Mar. 30 4 8 18 26 Nuw. 30 
1987 5 Feb. 15 | Mar. 4) Afr, 19 24 28 | Yun. 7 23 29 
1988 3 Jan. 31 | Feb. 17 3 8 12 | May. 22 25 27 
1989 2 22 8 | Mar. 26 | Afr. 30 4 14 27 Dis. 3 
1990 5 Feb, 11 28 | Afr. 15 | May. 20 24 | Yun. 3 24 2 
1991 2 Jan. 27 13 | Mar. 31 5 9 | May. 19 26 T 
1992 5 Feb. 16 | Mar. 4 | Afr. 19 24 28 | Yun, 7 23 Nuw, 29 
1993 4 7 | Feb. 24 11 16 20 | May. 30 24 28 
1994 3 Jan, 30 16 3 8 12 22 25 27 
1998 5 Feb. 12 | Mar, 1 16 21 25 | Yun. 4 24 Dis 3 
1996 4 4 | Feb. 21 T 12 16 | May. 26 25 k 
L97 2 Jan. 26 12 | Mar. 30 4 8 18 26 Nuw. 30 
1998 4 Feb. 8 25 | Afr, 12 17 21 31 24 29 
1999 3 Jan. 31 17 4 Y 18 23 25 28 
2000 6 Feb, 20 | Mar. 8 23 28 | Yun. 1 | Yun. 11 ng Dis. 3 
IK ix 


TSARIN YADDA ZAAKARANTA 
ZABURA 
An sanya Zaburad da za a karanta cikin Addw'ar Safe da 
Addwar Maraice kowace Labadi, da kuma wadansu 
Ranaku Tsarkaka. Wadannan za a same su cikin West 
African Churchman’ s Calendar kowace shekara. 

Ban dairin wadannan ranaku, za a karanta Zaburad da aka 
sanya kowace rana bisa ga kwanan wata, har Karshen wata. 
Amma idan akwai kwana talatin da daya a watan, a rana ta 
Rarshe za a sake karanta Zaburad da aka sanya don rana ta 
talatin, ko kuwa Zaburad da aka bari wata Lahadi cikin 
watan. 


Ga tsarin karanta Zabura kowane wata: 


Kwanan wata Safe Maraice 
I I— 5 6— 8 
2 9— II 12— 14 
3 I5— 17 18 
4 19— 21 22;. 23 
5 24— 26 27— 29 
6 30, 3I 32— 34 
7 35, 36 37 
8 38— 40 41— 43 
9 44— 46 47— 49 

10 50— 52 S3715 
II 56— 58 59— 61 
12 62— 64 65— 67 
13 68 69, 70 
14 71, 72 73> 74 
15 FIAI 78 
16 79-— BI 82— 85 
17 86— 88 89 
18 90— 92 93> 94 
19 95— 97 98—101 
20 102, 103 IO4 
21 105 106 
22 107 108, 109 
23 I10—113 II4, IIS 
24 116—118 119 
(1-32) 
25 IIQ II9 
(33-72) (73-104) 
X 


Kwanan wata Safe Maraice 
26 119 119 
(105-144) (145-176) 
27 I20—125 126—131 
28 132—135 136—138 
29 139— 141 142, 143 
30 144—146 147—150 


TSARIN YADDA ZA A KARANTA 
SAURAN LITTAFI MAI TSARKI . 


An sanya a karanta Tsohon Alkawari don Nassi na Fari 
cikin Addwar Safe da ta Maraice. Ta haka za a karanta 
galibinsa kowace shekara, yadda aka sanya. 

An sanya a karanta Sabon Alkawari don Nassi na Biyu 
cikin Addwar Safe da ta Maraice. Ta haka za a karanta 
galibinsa sau biyu kowace shekara, yadda aka sanya. 

Don Lahadi-Lahadi da Ranaku Tsarkaka an zabi Nassi- 
nassi sanyayyu daga cikin Tsohon Alkawari da Sabon 
Alkawari. 

Duk wadannan za a same su a tsare cikin West African 
Churchman s Calendar kowace shekara. 


xi 


BAYANI IRI-IRI GAME 
DA LITTAFIN NAN 


Za a kebe wuri mai tsarki a cikin Majami'u kamar yadda ya 
ke a dā. 

An yarda a raira Wakoki, wadanda suka dace da Littafi 
Mai tsarki, da kuma koyarwar da manufar Littafin nan, a 
farkon kowace Sujada da kuma a Rarshenta. Yana yiwuwa 
kuma a cikin Sujada, idan da umarnin Bishop. 

An yarda a tattara sadaka don gajiyayyu, da sauran bai- 
kon jama'a, a lokacin Sujada. Kuma a lokacin da aka tattara 
su, daidai ne Malami ya mika su ga Allah a kan Tebur Mai 
tsarki. 

Idan ana shakka ko mahawara yadda ya kamata a fahinta 
ko a aikata irin abubuwan da ke cikin Littafin nan, sai a kai 
magana gun Bishop. Shi ma, yadda ya ga ya fi kyau, zai 
shirya su bisa ga umarnin da Babban Bishop da sauran su 
Bishop ke yi loto-loto, ko kuwa bisa ga dokokin da Provin- 
cial Synod ta kafa, sai dai umarnin nan ko dokokin nan su 
dace da abubuwan da ke cikin Littafin nan. Idan kuma 
Bishop yana shakka, sai ya roRi Babban Bishop ya yanke 
maganar. 


xiii 


TSARIN YADDA ZA A YI 
ADDU'AR SAFE DA TA MARAICE 


Za a karanta su kowace rana a cikin shekara. 


Addwar Safe da ta Maraice za a karanta su a wurin da aka 
saba yi a cikin Majami a, sai dat idan Bishop ya umarta a 
sauya. 

Ana bukata dukkan Fastoci da su Dikon su karanta Addwar 
Safe da ta Maraice kowace rana ko a gida ko a gaban jama a, 
im ba ciwo ko wani muhimmin dalili ya hana su ba. 
Malamin kowace Majami'a, idan yana gida, kuma ba abin da 
ya hana shi, sai ya karanta wadannan a Majami'a inda ya 
ke hidima. Kafin ya fara, sai ya sa a buga gwarje, don jama'a 
su taru. su ji Maganar Allah, kuma su yi addwa tare. 

A kowane lokacin da a ke karanta Addwar Safe ko ta 
Maraice, sai a karanta addw ad da aka sanya domin Shugaba, 
ko domin Wannan Kasa, ko domin Mahukunta, ko irin 
wadannan, daga cikin Addwoin Lokatai Daban daban 
(shafi 31, 32). Sai dai idan Ka'idar Jibin Ubangiji ko Litani 
na biye nan da nan, ya isa a yi addwa domin su a wurin da 
aka sanya. 

Idan wata Sujadar da ke cikin Littafin nan tana biye da 
Addwar Safe ko ta Maraice, an yarda Malami (idan ya ga 
ya cancanta) ya fara da cewa, Ya Ubangiji, ka bude lebu- 
nammu, ya karasa kuma da Sanyayyar Addwa ta uku, ko 
kuwa da Wakad da aka sanya bayan Nassi na Biyu; ko kuma 
bayan Wakar ya ce, Ubangiji ya kasance tare da ku. Amshi. 
Tare da ruhunka kuma. Malami. Mu yi addu'a. Sean nan 
ya karanta daya ko fiye da daya daga cikin wadannan: wato, 
Sanyayyar Addwa ta ranar, ko Addwa ta biyu, ko ta uku, 
shi ke nan. 


xiv 


FARKON TSARIN 
ADDU'AR SAFE KO TA MARAICE 


Malami zai daga murya ya karanta daya ko fiye da daya 
daga cikin wadannan Ayoyi. 
Tuba. In tashi, in tafi wurin ubana, in ce masa, Ya Uba, 
na yi zunubi a gaban Sama, da gabanka kuma, ban isa ba da 
za a Rara ce da ni danka. Luka 15.18,19. 
Idan mun ce ba mu da zunubi, muna rudin kammu, 
gaskiya kuwa ba ta cikimmu ba. Amma idan mun fadi 
zunubammu, shi mai alkawari ne, mai adalci ne, da za ya 
gafarta mana zunubammu, ya tsarkake mu daga dukkan 
rashin adalci. Yohanna I.1.8,9. 
JinRai da gafara ga Ubangiji Allahmmu su ke, ko da ya ke 
muka tayar masa, ba mu kuwa yi jiyayya da muryar 
Ubangiji Allahmmu, da za mu yi tafiya cikin dokokinsa da 
ya sanya a gabammu. Daniel 9.9,r0. 
Kada ka shiga shari'a game da bawanka, ya Ubangiji, 
gama a wurinka ba mutum mai rai wanda za ya barata. 
Zabura 143.2. 


Sujada. Allah Ruhu ne, wadanda su ke yi masa sujada 
kuma, sai su yi masa sujada cikin ruhu da gaskiya kuma. 
Yohanna 4.24. 
Ku yi sujada ga Yahweh cikin jamalin tsarki. Ku yi 
rawar jiki a gabansa, ku dukkan duniya. Zabura 96.9. 
Zuwan Almasihu [Advent]. Ku tuba, gama mulkin Sama 
ya yi kusa. Matta 3.2. 
Dare ya tsala, gari ya kusa wayewa, bari mu tube ayyu- 
kan duhu fa, mu yafa sulken haske. Romawa 13.12. 


Kirsimati. Ga shi! Na kawo muku bishara ta farinciki 
mai girma wadda za ta zama ga dukkan mutane. Gama yau 
a cikin birnin Dawuda an haifa muku Mai ceto, shi ne 
Almasihu Ubangiji. Luka 2.10,11. 

Inda aka bayyana Raunar Allah gare mu ke nan, Allah ya 
aiko Dansa makadaici cikin duniya, domin mu rayu ta 
wurinsa. Yohanna 1.459. 
Bayyanuwar Almasihu [Epiphany]. Tun daga fitowar 

I 


ADDU'AR SAFE KO TA MARAICE 


rana har faduwarta sunana a daukake ya ke wurin al ummai. 
A kowane wuri kuwa ana mika wa sunana turare, da 
hadaya mai tsarki. Gama sunana yana da girma a wurin 
al'ummai, in ji Ubangiji. Malachi 1.11. 

Yahweh ya bayyana cetonsa, ya nuna adalcinsa a sarari 2 
idanun al'ummai. Zabura 98.2. 


Lenti, Ku tsattsage zukatanku, ba tufafinku ba, ku juyo 
zuwa ga Ubangiji Allahnku, gama shi mai nasiha ne, mai 
jinkai kuma, mai jinkirin fushi, mai yalwar alheri, yana 


kuwa juyayin mugunta. Joel 2.13. 
Sadakokin Allah karyayyen ruhu ne, karyayyar zuciya 
mai tuba, ba za ka raina ta ba, ya Allah. Zabura 51.17. 


Kwanakin Radadin Ubangiji. Ba ku kula ba, dukanku 
masu wucewa? Ku duba, ku gani ko da akwai bakinciki 
irin nawa. Makoki 1.12. 


Jumd'a Tsattsarka. Allah yana shaidar Raunarsa gare mu, 
da ya ke, tun muna masu zunubi, Almasihu ya mutu 
sabili da mu. Romawa 5.8. 


Jajiberen Ista. Ka huta kurum cikin Yahweh, ka yi hakuri 
kana sauraronsa, za ya kuwa biya maka muradin zuciyarka. 

Zabura 37.74. 
Ranar Ista. Albarka ga Allah Uban Ubangijimmu Yesu 
Almasihu, wanda ya maya haifuwarmu bisa ga jinkansa mai 
girma zuwa bege mai rai ta wurin tashin Yesu Almasihu 
daga matattu. Bitrus 1.1.3. 


Ranar Hawa Sama. Da ya ke fa muna da babban Priest 
mai girma, wanda ya ratsa sammai, Yesu 'Dan Allah, bari 
mu guso gabagadi zuwa kursiyi na alheri, domin mu karbi 
jingai, mu sami alheri kuma wanda zai taimake mu a 
lokacin bukata. Ibraniyawa 4.14,16. 
Ranar Zuwan Ruhu Mai Tsarki (Whitsunday). Am baza 
Raunar Allah cikin zukatammu ta wurin Ruhu Mai tsarki 
wanda aka bayar a gare mu. Romawa 5.5. 


Lahadin Tirniti. Allah Rauna ne, kuma wanda ya ke 
zaune cikin Rauna yana zaune cikin Allah, Allah kuma yana 
zaune a cikinsa. Yohanna 1.4.16. 


Ranar Tunawa da Adalai duka. Da ya ke taron shaidu 
masu girma haka suna kewaye da mu, bari mu tube kowane 
abin nawaitawa, da zunuban da su ke manne mana, tare da 


2 


ADDU'AR SAFE KO TA MARAICE 


hakuri kuma mu yi tseren da aka sa a gabammu, muna zuba 
ido ga Yesu shugaban bangaskiyarmu da mai cikarta. 
Ibraniyawa 12.1,2. 


Ranakun Adalai. Masu adalci za su zama abin tunawa 
har abada. Tunawa da masu adalci albarka ne. f 
Zabura 112.6, Misalai 10.7. 


Sabuwar Shekara. Wadanda su ke sauraro ga Ubangiji za 
su sabunta Rarfinsu, da fukafukai kamar gaggafa za su tashi 
sama, za su yi gudu, ba za su gaji ba, za su yi tafiya, ba za su : 
yi suwu ba. Ishaya 40.31. 
Godiyar Amfanin Gona. Kasa ta Yahweh ce, da cikarta. 
Zabura 24.1. 


Lokacin Wahala. Allah mafakammu ne da Rarfimmu, 
taimakommu ne na kurkusa cikin wahala. Zabura 46.1. 


Tunawa da Kasarmu. Bari alummai su yi murna, su 
raira waka don farinciki, gama za ka yi wa dangogi sharia 
da gaskiya, za ka mallaki alummai a bisa duniya. 


Zabura 67.4. 
GARGADI 


Malami zai fuskanci Jama a, sa an nan ya karanta Gargadi, 


Wannan, 


Ya ku 'yan'uwa Raunatattu, Littattafai Masu Tsarki suna 
jawo hankalimmu a wurare daban dabam mu furta mu 
kuma bayyana zunubammu da muguntammu masu yawa. 
Kada mu Boye su a gaban Allah Madaukaki, Ubammu na 
Sama, ko kuwa mu kawo hanzari a kansu; amma mu 
RasRantad da kammu, mu tuba, mu fade su da tawali'u da 
nufim biyayya, domin bisa nasiharsa da jinkansa marasa 
iyaka ya yi mana gafara. Kuma ko da ya ke wajibi ne mu 
furta zunubammu ga Allah da tawalľu kowane lokaci, 
hakika wajibi ne a lokacin da mu ke tattaruwa domin mu yi 
wa Allah godiya sabo da yawan alheran da mu ke karba 
daga gare shi, domin mu yabe shi yadda ya cancanta, mu 
ji Maganatasa mafi tsarki, mu kuma rogi bukatammu na 
jiki da na ruhu. Don haka fa ina rokon dukkanku da ke nan 
wurin, mu kusanci Kursiyin alheri na Sama, da tsarkin rai; 
kuma da murya mai ladabi mu fadi tare: 


3 


ADDU'AR SAFE KO TA MARAICE 


Ko wannan, 


Dole ne a karanta wancan Gargadi, da Furta Zunubai na 
farko, da Shafewar Zunubai na farko a Lahadi ta fari cikin 
Advent da ta fari cikin Lenti. 


Ya kaunatattuna, mun taru nan a gaban Allah Madaukaki 
da dukkan rundunar Sama, domin ta albarkacin Ubangi- 
jimmu Yesu Almasihu mu kawo masa sujadarmu da 
yabommu da godiyarmu; mu furta zunubammu; mu yi 
addu'a don kammu da wadansu kuma, mu Karu da sanin 
yawan Raunar Allah, mu bayyana 'ya'yan alherinsa ta halin 
zamammu; kuma domin mu yi roko sabo da dukkam 
mutane su sami biyan bukatansu don zaman lafiya. Don 
haka fa sai mu durkusa mu yi shuru, mu tuna Allah yana 
tsakanimmu a yanzu. 


Ko kuma Malamin ya bar yin Gargadi, ya ce, 
Mu furta zunubammu da tawali'u ga Allah Madaukaki. 


FURTA ZUNUBAI 


Bayan haka sai kowa ya durkusa, a yi shuru dan lokaci 
kadan. San nan Malami ya bi da jama'a duka su furta 
zunubai tare. 


Wannan, 


YA Ubammu Madaukaki mafi jinai, mun baude, mun 
ratse daga hanyoyinka kamar Batattun tumaki. Mun cika 
bin shawarwarin kammu da sha'awoyin zukatammu. Mun 
Retare tsattsarkan umarninka. Mun kyale wajibammu, 
mun kuma aikata abubuwan da ba su kamace mu ba; ba 
lafiya a gare mu. Amma, ya Ubangiji, ki ya mana jinRai ; mu 
masu zunubi ne abin tausayi. Ya Allah, ka yafe wa masu 
furta zunubansu. Masu tuba kuwa ka karbe su; bisa ga 
alkawaran da ka yi wa "yan adan albarkacin Ubangijimmu 
Yesu Almasihu. Ya Uba mafi jin£ai, ta dalilinsa ka nufe mu 
mu yi zamammu nan gaba cikin tsoronka da gaskiya da 
nutsuwa, zuwa daukakar sunanka mai tsarki. Amin, 


Ko wannan, 


YA Allah Ubammu, mun yi maka zunubi ta tunani da 
magana da aiki, ba mu Raunace ka da zuciya daya ba. Ba mu 
Raunaci 'yan'uwammu kamar kammu ba. Muna rokonka ka 


4 


ADDU'AR SAFE KO TA MARAICE 


yi mana jinkai. Ka shafe zunubammu. Kuma ka taimake 
mu mu yi nasara da laifofimmu ; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


SHAFEWAR ZUNUBAI 


Fasto kadai ya ke da iko ya karanta Shafewar Zunubai. Shi 
zai tashi tsaye, Jama'a na durkushe, ya karanta, 


Wannan, 


UBANGIJIMMU Yesu Almasihu ba ya son mutuwar 
mai zunubi, amma ya fi so ya juyo daga mugun aikinsa, 
ya sami rai madawwami. Ya kuma ba da iko ga masu 
hidimarsa, ya umarce su da shaida wa jama'arsa shafewar 
zunubansu, in sun tuba. Sabo da haka Allah Madaukaki 
ya ke yafe wa dukkan wadanda ke tuba da gaskiya 
suna kuma gaskata Bishararsa Mai tsarki tsakani da Allah. 
Don haka sai mu roke shi ya sa mu yi tuban gaskiya, ya 
kuma ba mu Ruhunsa Mai tsarki, don irin abubuwan 
da mu ke aikatawa a yanzu su yi kyau a gare shi; kuma 
sauran zamammu nan gaba ya kasance da tsabtar rai da 
tsarki, har a Rarshe mu kai ga madawwamin farincikinsa; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
Ko wannan, 


UBANGIJI Madaukaki mai jinkai ya yi muku gafara, ya 
shafe dukkan zunubanku, ya ba ku zarafin gyaran zamanku 
da kuma alherin Ruhu Mai tsarki da taimakonsa. Amin. 


Idan kuma babu wani Fasto a wurin, an yarda Malami ya 
karanta Sanyayyar Addwa ta Lahadi ta ashirin da daya 
bayan Tirniti (wadda aka rubuta a kasa) ko ta Larabar 
Hurwa, ko irinsu, maimakon Addwar Shafewar Zunubai. 
YA Ubangiji mai jinkai, muna rokonka ka yi wa mutanenka 
amintattu gafara, ka ba su salama, domin su tsarkaka daga 
dukkan zunubansu, su bauta maka da natsattsen hankali; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


ADDU'AR UBANGIJI 


Sian nan Malamin zai durkusa ya daga murya, ya fara 
Jadin Addwar Ubangiji, Jama a kuma na fadi tare da shi, a 
nan da kuma duk inda a ke fadinta cikin Sujadar Allah. 


9 


SAURAN ADDU’AR SAFE 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


A kowace Lahadi za a fara Addwar Safe ko ta Maraice da 
wannan Tsarin Fara Addwa, sai dai ana iya barinsa idan 
wata Sujada daga cikin Littafin nan na biye nan da nan. 


SAURAN TSARIN ADDU’AR SAFE 


Za a sami Sauran Tsarin Addwar Maraice cikin shafi 14. 
Malami zai furta, ko kuwa ya raira, 


Ya Ubangiji, ka bude lebunammu; 
Amshi. Bakimmu kuma zai bayyana yabonka. 
Malami. Ya Allah, ka yi sauri ka cece mu; 
Amski. Ya Ubangiji, ka yi hanzari ka taimake mu. 


A nan kowa zai tashi tsaye, Malami kuma ya ce, 


'Daukaka ta tabbata ga Uba da Da da Ruhu Mai 
; tsarki; 
Amshi. Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan 
kuma har abada, ba matua. Amin. 
Malami. Ku yi wa Ubangiji yabo; 
Amshi. Yabo ya tabbata ga sunan Ubangiji. 


Sgan nan za a fadi ko a raira wannan Zabura 95, amma 
Ranar Ista da makon da ke biye a maimakon wannan za a yi 
Wakar da aka sanya (duba shafi 60). Yana yiwuwa kuma a 
bar wannan Zabura im ba Lahadi ko Rana Mai tsarki ba ce. 


VENITE: Zabura 95 


KU zo, mu raira waka ga Ubangiji : mu daukaka murya 
da farinciki ga fa na cetommu. 

2 Mu zo gaba gare shi da godiya : mu daukaka murya 
da farinciki gare shi, da raira wakofi. 

3 Gama Ubangiji Allah ne mai girma : Sarki ne babba 
bisa dukkan alloli. 


6 


SAURAN ADDU’AR SAFE 


4 A cikin hannuwansa zurfafan wuraren duniya su ke : 
tsawawan duwatsu kuma nasa ne. 

5 Bahar nasa ne, shi kuwa ya yi shi : hannuwansa suka 
sifanta sandararriyar Rasa. 

6 Ku zo, mu yi sujada, mu yi rukwu : mu durkusa 
gaban Ubangiji mahaliccimmu. 

7 Gama shi Allahmmu ne : mu mutanen makiyayatasa 
ne, tumakin hannunsa. 

8 Yau, da za ku ji muryata, kada ku kekasa zukatanku : 
kamar ranar cakuna, kamar cikin ranar jaraba a jeji. 

9 Lokacin da ubanninku suka gwada ni : suka auna ni, 
suka ga aikina. 3 

10 Shekara arba'in : ina bakinciki da wannan tsara, na 
ce; 

11 Wannan iri ne mai ratsewa a cikin zuciyarsu : ba su 
san tafarkokina ba. 

12 Domin wannan na yi rantsuwa cikin fushina : ba za 
su shiga cikin hutuna ba. 

'Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


ZABURA : 


Bayan wannan za a fadi ko araira Zaburad da aka sanya. A 
karshen kowace Zabura, ko Benedicite, ko Wakar Zakariya, 
ko ta Maryamu, ko ta Siman, za a fadi, 

'Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


NASSI NA FARI 
San nan za a yi karatu na fari, daga cikin Tsohon Alka- 
wari, bisa ga Tsarin Karatu da Ikiliziya ta ayyana, jamaa 
na zaune. Mai yin karatu kuma sai ya daga murya, ya 
fuskanci jama'a har kowa ya ji shi sosai. 


A lura kuma, kafin kowane karatu, sai mai yin karatu ya 
ambata sunan Littafin da surar da ayar da zai fara karatu. 


7 


SAURAN ADDU’AR SAFE 


In ya gama kuma, sai ya ce, Karatu na fari (ko, na biyu) ya 
Rare. 
Bayan haka za a fadi ko a raira Wakan nan da a ke ce da ita, 


TE DEUM 


KAI ne mu ke yabo, ya Allah : muna shaidawa kai ne 
Ubangiji. 

2 Dukkan duniya tana yi maka sujada : Uba Madaw- 
wami. 

3 A gare ka Mala'iku duka suna ta da murya : da 
sammai, da ikoki duka da ke cikinsu. 

4 A gare ka Cerubim da Sarafim : kullayomi suna ta da 
murya. 

5 Mai tsarki, Mai tsarki, Mai tsarki : Ubangiji Allah 
Mai runduna. 

6 Sama da Rasa cike su ke : da Sarautar darajarka. 

7 Jama'a mai daraja ta Manzanninka tana yabonka : 
Managarcin zumunta ta Annabawa tana yabonka. 

8 Jama’a mai daraja : ta masu shahada tana yabonka. 

9 Ikiliziya tsattsarka, cikin dukkan iyakar duniya tana 
shaidarka : Ya Uba Mai sarauta mara iyaka. 

10 ‘Danka kuma Mai girma, Mai gaskiya, Makadaici : 
Ruhu Mai tsarki kuma, Mai taimako. 
KAI ne Sarkin daraja, ya Almasihu : kai ne madawwamin 
“Da na Uba. 

12 Sa'ad da ka dauka wa kanka ka ceci mutane : ba ka 
yi Kyamar cikin budurwa ba. 

13 Sa'ad da ka yi nasara da zafin mutuwa : ka bude 
mulkin Sama, ga masu ba da gaskiya duka. 

14 Kana zaune ga hannun dama na Allah : a cikin 
darajar Uba. 

15 Muna ba da gaskiya za ka zo : ka zama mai shari- 
armu. 

16 Muna rokonka fa ka taimaki bayinka : wadanda ka 
fanshe su da jininka mai daraja. 

17 Ka maishe su a cikin lissafin tsarkakanka : a cikin 
daraja ta har abada. 
YA Ubangiji, ka ceci jama'arka, ka sa wa magadanka 
albarka : ka mallake su, ka dagad da su har abada. 

19 Yau da gobe muna girmama ka : muna sujada ga 
sunanka kuma kullum ba matuka. 

8 


SAURAN ADDU'AR SAFE 


20 Ya Ubangiji, da yardarka : katsare mu yau kada mu 
yi zunubi, 

21 Ya Ubangiji, ka yi mana jinRai : ka yi mana jinkal. 

22 Ya Ubangiji, ka bar jinkanka ya sauko mana : da ya 
ke dogararmu tana gare ka. 

23 Ya Ubangiji, a gare ka na ke ba da gaskiya : kada ka 
bar ni in rude har abada. 


Ko kuwa wannan Waka, 
BENEDICITE 


Yana yiwuwa a raira wannan amshi, ku girmama shi, ku 
daukaka shi har abada, a karshen kowace aya. 
YA ku dukkan Ayyukan Ubangiji, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

2 Ya ku Mala'ikun Ubangiji, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

3 Ya ku Sammai, ku yabi Ubangiji : Ya ku Ruwayen 
da ke bisa sararin sama, ku yabi Ubangiji, 

4 Ya ku Ikoki na Ubangiji, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

5 Ya ku Rana da Wata, ku yabi Ubangiji : Ya ku 
Taurarin sama, ku yabi Ubangiji, 

6 Ya ku Yayyafin Ruwa da Raba, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

7 Ya ke Iskar sararin sama, ki yabi Ubangiji : Ya ku 
Wuta da Zafi, ku yabi Ubangiji, 

8 Ya ku Hunturu da Damuna, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

9 Ya ku Raba da Jaura, ku yabi Ubangiji : Ya ku Jaura 
da Dari, ku yabi Ubangiji, 

10 Ya ku Kankara da Hazo, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

11 Ya du Dare da Rana, ku yabi Ubangiji : Ya ku 
Haske da Duhu, ku yabi Ubangiji, 

12 Ya ku Walkiya da Gizagizai, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

13 Bari Duniya ta yabi Ubangiji : I, bari ta girmama 
shi, ta daukaka shi har abada. 

14 Ya ku Duwatsu da Tuddai, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 


9 


SAURAN ADDU'AR SAFE 


15 Ya ku 'Danyun abubuwa bisa duniya, ku yabi 
Ubangiji : Ya ku Rijiyoyi, ku yabi Ubangiji, 

16 Ya ku Tekuna da Rigyawa, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

17 Ya ku Manyan Kifaye, da dukkan Masu tafiya cikin 
ruwaye, ku yabi Ubangiji : Ya ku Tsuntsayen sama, ku 
yabi Ubangiji, 

18 Ya ku Dabbobi da Bisashe, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

19 Ya ku "Yan adan, ku yabi Ubangiji : ku girmama 
shi, ku daukaka shi har abada. 

20 Bari Isra'ila ya yabi Ubangiji : Ya ku Malamai na 
Ubangiji, ku yabi Ubangiji, 

21 Ya ku Bayin Ubangiji, ku yabi Ubangiji : ku 
girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

22 Ya ku Ruhohi da Rayuka na Masu adalci, ku yabi 
Ubangiji : Ya ku Tsarkaka da Masu tawali'u a zuciya, ku 
yabi Ubangiji, 

23 Ya ku Ananiya da Asariya da Misayel, ku yabi 
Ubangiji : ku girmama shi, ku daukaka shi har abada. 

e ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


NASSI NA BIYU 


Sgan nan za a yi karatu na biyu, daga cikin Sabon Alka- 
wari, kamar yadda aka yi na farin. 


Idan Sujadar Babtisma na biye da Addwar Safe, yana 
yiwuwa a Rare Addwar Safe a nan. 


Bayan haka za a fadi ko a raira Wakar Zakariya, wato 
Benedictus, ko kuwa Zabura ta 100, wato Jubilate. 


WAKAR ZAKARIYA: Luka 1.68 


ALBARKA ga Ubangiji, Allah na Isra'ila : gama ya 
ziyarci mutanensa, ya yi musu fansa, 

2 Ya tayar mana da Rafon ceto : a cikin gidan baransa 
Dawuda. 

3 Kamar yadda ya fadi, ta bakin annabawansa masu 
tsarki : wadanda su ke tun farkon zamani, 


10 


SAURAN ADDU'AR SAFE 


4 Ceto daga abokan gabammu : daga hannun maki- 
yammu duka kuma. 

5 Ya aike da jinRai kuma ga ubannimmu : ya tuna da 
alkawarinsa mai tsarki, 

6 Rantsuwa ke nan, da ya rantse wa Ibrahim Ubammu, 
cewa : za ya ba mu, mu da mu ke cetattu daga hannun 
makiyammu, 

7 Mu bauta masa ba tare da tsoro ba : cikin tsarki da 
adalci a gabansa dukkan kwanakimmu. 

8 I, kai yaro kuma, za a ce da kai annabi na Madaukaki : 
gama za ka tafi gaban fuskar Ubangiji, garin ka shirya 
tafarkunsa, 

9 Garin ba da sanin ceto ga mutanensa : don gafarar 
zunubansu, 

10 Sabo da jinkai mai tabshi na Allahmmu : hasken 
alfijir daga bisa za ya ziyarto mu. 

11 Garin ya haskaka : wa wadanda su ke zaune cikin 
duhu da inuwar mutuwa, 

12 Ya shirya kafafummu : zuwa cikin tafarkin lafiya. 

Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


JUBILATE 
Zabura 100 


A daukaka murya ga Ubangiji da murna, ya duniya duka : 
ku bauta wa Ubangiji da farin zuciya, ku zo gabansa da 
rairawa. 

2 Ku sani, Ubangiji shi ne Allah, shi ya halicce mu, ba 
mu da kammu ba : mu mutanensa ne, tumakin makiya- 
yatasa kuma. 

3 Ku shiga cikin Rofofinsa da abin godiya, a cikin gida- 
jensa kuma da yabo : ku yi masa godiya, ku albarkaci 
sunansa. 

4 Gama Ubangiji nagari ne, jinkansa ya tabbata har 
abada : amincinsa kuma har zamani duka. 

Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


II 


SAURAN ADDU'AR SAFE 


Idan Ka'idar Jibin Ubangiji na biye da Addwar Safe, yana 
yiwuwa a kare Addwar Safe a nan. 


KALMAR SHAHADA 


Sa'an nan Malami da dukkan jama'a za su fadi ko su raira 
Kalmar Shahada ta Manzanni, kowa na tsaye. Amma an 
yarda a bar fadinta a ranakun da a ke fadin Kalmar Shaha- 
da ta Atanasiyas Adali. 


NA gaskata da Allah Uba Madaukaki, Mahaliccin Sama da 
Rasa. 

Na gaskata da Yesu Almasihu Dansa Makadaici Ubangi- 
jimmu, wanda aka yi cikinsa ta Ruhu Mai tsarki. Budurwa 
Maryamu ce ta haife shi, Ya sha wahala a zamanin Bunti- 
yus Bilatus. An giciye shi, ya mutu, am binne shi, ya je 
Hades, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Ya hau 
cikin Sama, yana zaune a hannun dama na Allah Uba 
Madaukaki. Daga can ne zai zo ya yi wa rayayyu da 
matattu sharia. 

Na gaskata da Ruhu Mai tsarki. Na kuma gaskata Ikili- 
ziya tsattsarka Katolika;! da Zumuntar Tsarkaka da 
Gafarar zunubai da Tashin jiki da kuma Rai madawwami. 
Amin. 


Bayan haka za a yi wadannan Addwo'i; Malami zai fara da 
cewa, 

Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Malami. Mu yi addwa. 

A nan kowa zai durkusa. 

Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinkgai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


Sgan nan dukkan Malamai da jama a za su daga murya, su 
fadi Addwar Ubangiji. 

YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 


1 Katolika, wato, ta gaskiya kuma ta duniya duka. 


I2 


SAURAN ADDU’AR SAFE 


abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 

muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 

mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 
Sai kuma Malami ya tashi tsaye ya ce, 
Ya Ubangiji, ka bayyana jinRanka a gare mu; 

Amshi. Ka ba mu cetonka kuma. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ceci Mahukuntammu; 

Amshi. Da jinkai kuma ka ji mu lokacin da mu ke kira 
bisa gare ka. 

Malami. Ka cika masu hidimarka da adalci; 

Amshi. Jama'arka kuma zababb6u ka faranta musu zuciya. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ceci jama'arka; 

Amshi. Ka sa wa gadonka albarka. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ba mu salama cikin kwanakimmu ; 

Amshi. Da ya ke ba wanda ke yaki domimmu sai kai 
kadai, ya Allah. 

Malami. Ya Allah, ka tsarkake zukatammu; 

Amshi. Kada ka dauke mana Ruhunka Mai tsarki. 


SANYAYYUN ADDU'O'I 

Bayan haka za a karanta Sanyayyun Addwo’i, da fari ta 
Ranar, wadda ta ke daidai da aka sanya don Jibin Ubangiji; 
ta biyu domin Salama; ta uku domin Alheri don zaman 
lafiya. Wani lokaci kuma bayan Sanyayyar Addwa ta Ranar, 
akwai sauran da aka sanya a karanta kafin Addwa domin 
Salama. Wadannan biyu da ke Rasa sai a karanta su kowace 
rana cikin shekara, ba sakewa, Jama'a kuma na durkushe. 


DOMIN SALAMA 


YA Allah, kai ne mafarin salama, mai son zumunta kuma, 
ta saninka ne madawwamin rammu ya tabbata; bautarka 
*yanci ne cikakke. Ka kare mu bayinka masu tawali”u daga 
dukkan farmakin makiyammu, domin mu da ke dogara 
sosai ga kariyarka, kada mu ji tsoron kowane irin makiyi; 
albarkacin ikon Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN ALHERI 


YA Ubangiji, Ubammu na Sama, Allah madaukaki madaw- 
wami, wanda ka kawo mu farkon yinin nan lafiya, ka kare 
mu a cikinsa da ikonka mai Rarfi. Ka yarda kuma yau kada 
mu fadi cikin kowane irin zunubi, kuma kada kowane irin 


13 


SAURAN ADDU'AR MARAICE 


hatsari ya same mu. Amma ka mallaki dukkan alamur- 
ammu bisa ga ikonka, har kullum mu yi aikin gaskiya a 
gabanka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


A nan ana iya raira waka. Bayan haka za a karanta 

wadansu addu' oi daga cikin Addwo'in Lokatai Daban daban 

da Godiya, ko irin wadanda Bishop ya yarda da su, a karasa 

a irin da aka rubuta Daga Karshe. Karshen Addwar Safe 
e nan. 


[Bayan haka, bisa ga abin da aka saba yi, a kan gama Sujada 
da Sanarwa, da Waka, da Wæazi, da wata Waka tare da 
Baiko, da Albarka.] 

Kafin a yi Wæazi ya yi kyau mai yin wa'azi ya fara da 
cewa, 

Cikin sunan Uba da na Da da na Rubu Mai tsarki. Amin. 
Ko da Zabura 19.14, ko da addwa. Ya karasa kuma da cewa, 
YANZU fa kamar yadda lalle ya wajaba, dukkan girma da 
iko da daukaka da mulki da yabo su tabbata ga Allah Uba 


da Allah Da da Allah Ruhu Mai tsarki, har abada abadin. 
Amin. 

Fasto kadai ya ke da iko ya fadi Albarka, amma sauran 
Malamai sai su karanta daya daga cikin wadannan Ayoyi: 


Afisawa 3.20,21 Ibraniyawa 13.20-22 
Timotawas I.1.17 Yahuda, aya 24,25 
Ru'ya ta Yohanna 1. 5b, 6] 


SAURAN TSARIN ADDU'AR MARAICE 


Za a fara tsarin Addwar Maraice, kamar yadda aka yi ta 
Safe. Duba shafi 1-6. 


Malami zai furta, ko kuwa ya raira, 


Ya Ubangiji, ka bude lebunammu; 
Amshi. Bakimmu kuma zai bayyana yabonka. 
Malami. Ya Allah, ka yi sauri ka cece mu; 
Amshi. Ya Ubangiji, ka yi hanzari ka taimake mu. 


A nan kowa zai tashi tsaye, Malami kuma ya ce, 
14 


SAURAN ADDU’AR MARAICE 


‘Daukaka ta tabbata ga Uba da Da da Ruhu Mai 
tsarki; 

Amshi. Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan 
kuma har abada, ba matuka. Amin. 

Malami. Ku yi wa Ubangiji yabo. 

Amshi, Yabo ya tabbata ga sunan Ubangiji. 


ZABURA 


Bayan wannan za a karanta ko a raira Zaburad da aka 
sanya. 


NASSI NA FARI 


San nan za a yi karatu na fari, daga cikin Tsohon Alka- 
wari, bisa ga Tsarin Karatun da Ikiliziya ta ayyana, jama'a 
na zaune. Bayan haka za a fadi ko a raira Wakar Maryamu 
(ana ce da ita Magnificat), ko kuwa Zabura 98. 


WAKAR MARYAMU 
Luka 1.46 


RAINA yana girmama Ubangiji : ruhuna kuwa ya yi 
murna cikin Allah Mai cetona. 

2 Gama ya duba : RasRantar baiwatasa. 

3 Duba fa, daga nan gaba : tsararraki duka za su ce da 
ni mai albarka. 

4 Gama shi da ya ke mai iko, ya yi al'amura masu girma 
gare ni : sunansa kuwa mai tsarki ne. 

5 Jinkansa kuma daga tsara zuwa tsara ne : bisa masu 
tsoronsa. 

6 Da zira'arsa ya gwada Rarfi : masu girman kai kuwa, 
na wajen shawarar zuciyarsu, ya warwatsa su. 

7 Ya tube masu iko daga kursiyinsu : ya daukaka 
RasKantattu. 

8 Ya Rosadda mayunwata da alherai : amma ya sallami 
mawadata hannu wofi. 

9 Ya taimaki baransa Isra'ila : domin ya tuna da jinkai. 

10 Kamar yadda ya fada wa ubannimmu : zuwa ga 
Ibrahim da tsatsonsa kuma har abada. 

Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 


IS 


SAURAN ADDU'AR MARAICE 


Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


CANTATE DOMINO 
Zabura 98 
KU raira sabuwar waka ga Ubangiji, gama ya yi al'ajibai : 
da hannun damansa, da zira'arsa mai tsarki ya yiwo masa 
ceto. 

2 Ubangiji ya bayyana cetonsa : ya nuna adalcinsa a 
sarari a gaban alummai. ; 

3 Ya tuna da jinkansa da amincinsa zuwa ga gidan 
Isra'ila : dukkan iyakar duniya sun ga ceton Allahmmu. 

4 Ku daukaka murya ga Ubangiji, ya duniya duka : ku 
daukaka murya, ku raira waka don farinciki, i, ku raira 
wakokin yabo. 

$ Ku raira wakar yabo ga Ubangiji da garaya : da 
garaya da murya mai dadi. 

6 Tare da Kaho kuma da algaita : ku daukaka murya a 
gaban Ubangiji Sarki. 

7 Bahar ya yi ruri da cikarsa : duniya kuma, da ma- 
zauna a cikinta. 

8 Rigyawa su yi tafi, tuddai su raira waka tare don farin- 
ciki a gaban Ubangiji : gama yana zuwa garin ya shar'anta 
duniya. 

9 Ya shar'anta duniya da adalci : alummai kuma da 
daidaita. 

'Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


NASSI NA BIYU 


San nan za a yi karatu na biyu, daga cikin Sabon Alka- 
wari, kamar yadda aka yi na farin. 

Idan Sujadar Babtisma na biye da Addwar Maraice, yana 
yiwuwa a kare Addwar Maraice a nan. 

Bayan haka za a karanta ko a raira Wakar Siman (ana ce 
da ita Nunc Dimittis) ko kuwa Zabura 67. 


16 


SAURAN ADDU'AR MARAICE 


WAKAR SIMAN: Luka 2.29 


YANZU, ya Ubangiji, ka bar bawanka ya tafi lafiya : bisa 
ga maganarka. 

2 Gama idanuna sun ga cetonka : wanda ka shirya, a 
gaban dukkan dangogi. 

3 Haske mai bayyanawa ga APummai : daraja kuma, ta 
jama'arka Isra'ila. 

Pasaka ta tabbata ga Uba : da 'Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


DEUS MISEREATUR 


Zabura 67 
ALLAH ya yi mana jinkai, ya albarkace mu : ya sa 
fuskatasa ta haskaka wajemmu, 

2 Domin tafarkinka ya zama sananne cikin duniya : 
cetonka kuma a cikin al'umrnai duka. 

3 Bari dangogi su yi yabonka, ya Allah : bari dukkan 
dangogi su yi yabonka. 

4 Bari alummai su yi murna, su raira waka don farin- 
ciki : gama za ka yi wa dangogi shari'a da daidaita, za ka 
mallaki aPummai bisa duniya. 

5 Bari dangogi su yi yabonka, ya Allah : bari dukkan 
dangogi su yi yabonka, 

6 Kasatabadaamfaninta : Allah wanda ya ke Allahm- 
mu, za ya albarkace mu, 

7 Allah za ya albarkace mu : dukkan iyakar duniya 
kuwa za su ji tsoronsa. 

a ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


KALMAR SHAHADA 


Sgan nan Malami da dukkan jama'a za su fadi ko su raira 
Kalmar Shahada ta Manzanni, kowa na tsaye. Amma an 
yarda a bar fadinta a ranakun da a ke fadin Kalmar 
Shahada ta Atanasiyas Adali. 


yi 


SAURAN ADDU'AR MARAICE 


NA gaskata da Allah Uba Madaukaki, Mahaliccin Sama da 
Rasa. 

Na gaskata da Yesu Almasihu Dansa Makadaici Ubangi- 
jimmu, wanda aka yi cikinsa ta Ruhu Mai tsarki. Budurwa 
Maryamu ce ta haife shi, Ya sha wahala a zamanin Bunti- 
yus Bilatus. An giciye shi, ya mutu, am binne shi, ya je 
Hades, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Ya hau 
cikin Sama, yana zaune a hannun dama na Allah Uba 
Madaukaki. Daga can ne zai zo ya yi wa rayayyu da 
matattu sharia. 

Na gaskata da Ruhu Mai tsarki. Na kuma gaskata Ikili- 
ziya tsattsarka Katolika;! da Zumuntar Tsarkaka da 
Gafarar zunubai da Tashin jiki da kuma Rai madawwami. 
Amin. 


Bayan haka za a yi wadannan Addwo'i; Malami zai fara 
da cewa, 


Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Malami. Mu yi addwa. 


A nan kowa zai durkusa. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


Sæan nan dukkan Malamai da jama'a za su daga murya, su 
jadi Addwar Ubangiji. 

YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


Sai kuma Malami ya tashi tsaye ya ce, 


Ya Ubangiji, ka bayyana jinganka a gare mu; 
Amshi. Ka ba mu cetonka kuma. 
Malami. Ya Ubangiji, ka ceci Mahukuntammu; 
Amshi. Da jinkai kuma ka ji mu lokacin da mu ke kira 
bisa gare ka. 


IKatolika, wato, ta gaskiya kuma ta duniya duka. 


18 


ADDU'AR SAURAN MARAICE 


Malami. Ka cika masu hidimarka da adalci; 

Amshi. Jama'arka kuma zababbu ka faranta musu zuciya, 

Malami. Ya Ubangiji, ka ceci jama'arka; 

Amshi. Ka sa wa gadonka albarka. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ba mu salama cikin kwanakimmu ; 

Amshi. Da ya ke ba wanda ke yaki domimmu sai kai 
kadai, ya Allah. 

Malami. Ya Allah, ka tsarkake zukatammu; 

Amshi. Kada ka dauke mana Ruhunka Mai tsarki. 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


Bayan haka za a karanta Sanyayyun Addwo'i, da fari ta 
Ranar; ta biyu domin Salama; ta uku kuma domin Tsaro daga 
dukkan hatsari. Wani lokaci kuma bayan Sanyayyar Addwa 
ta Ranar, akwai sauran da aka sanya a karanta kafin Addwa 
domin Salama. Wadannan biyu da ke Rasa sai a karanta su 
kowace rana cikin shekara, ba sakewa, jama'a kuma na 
durkushe. 


DOMIN SALAMA 


YA Allah, daga gare ka ne dukkan tsattsarkan nufi, da 
dukkan nagargarun shawara, da kuma dukkan ayyukan 
gaskiya ke fitowa. Ka ba bayinka wannan salama wadda 
duniya ba ta da iko ta bayar ba, domin zukatammu su kafu 
ga biyayya da umarninka. Kuma da ya ke kana kare mu 
daga tsoron abokan gabammu, mu cika kwanakimmu cikin 
kwanciyar rai da natsuwa; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN TSARO DAGA DUKKAN HATSARI 


YA Ubangiji, muna rokonka ka haskaka duhummu, bisa ga 
jinRanka mai yawa kuma ka kare mu daga dukkan masifu da 
hatsarori na wannan dare, sabo da Raunar Danka Maka- 
daici, Yesu Almasihu Macecimmu. Amin. 


A nan ana iya raira waka. Bayan haka za a karanta 
wadansu addw o’i daga cikin Addw oin Lokatai Daban daban 
da Godiya, ko irin wadanda Bishop ya yarda da su, a Rarasa 
da irin da aka rubuta Daga Karshe. Karshen Addwar 
Maraice ke nan. 


[Bayan haka, bisa ga abin da aka saba yi, a kan gama 
Sujada yadda a ka rubuta a shafi 14.) 


2-+H.P.B. 19 


BANGASKIYA TA 
ATANASIYAS ADALI 


An yarda a karanta ko a raira wannan a wadannan Ranaku: 
Kirsimati da Bayyanuwar Almasihu da Ranar Martiyas 
Adali da Ista da Hawa Sama da Zuwan Ruhu Mai tsarki; 
kuma a Ranakun Yohanna Maibabtisma da Yakubu da 
Bartalamawas da Matta, da Siman da Yahuda, da Anda- 
rawas Adalai; da kuma Lahadin Tirniti, Kowa zai tashi 
tsaye. 

A Lahadin Tirniti an yarda a karanta ko a raira daga aya 3 
zuwa 28 kurum, sran nan a fadi, Daukaka ta tabbata... 


A Lahadi bayan Kirsimati da Ranar Aiken Jibræilu Zuwa ga 
Budurwa Maryamu, an yarda a karanta ko a raira daga aya 
30 guwa 4I kurum, sœ an nan a fadi, Daukaka ta tabbata ... 


DUKKAN wanda ya ke so ya sami ceto : wajibi ne ya 
riki Bangaskiya Katolika gaba da dukkan komai. 

2 Bangaskiyan nan kuwa, im mutum bai rife ta cikak- 
kiya kamila ba : ba shakka zai halaka har abada. 


BANGASKIYA Katolika ke nan : Muna sujada ga 
Allah daya cikin Tirniti, da Tirniti cikin Dayantuwa. 

4 Ba mu dama Personail ba : ba mu kuwa raba jauharin 
ba. 

5 Domin Uba Persona! guda ne, Da kuma guda : da 
kuma Ruhu Mai tsarki guda. 

6 Amma Allahntakar Uba, da ta Da, da ta Ruhu Mai 
tsarki daya ce : daukakarsu daya ce, kuma zatinsu na 
dawwama tare har abada. 

7 Kamar yadda Uba ya ke, hakanan Da ma yake : haka 
kuma Ruhu Mai tsarki. 

8 Uba, ba a halicce shi ba; Da ma ba a halicce shi ba : 
Ruhu Mai tsarki kuma ba a halicce shi ba. 

9 Uba, ba shi da iyaka, Da ma ba shi da iyaka : Ruhu 
Mai tsarki kuma ba shi da iyaka. 

10 Uba madawwami ne, Da ma madawwami ne : Ruhu 
Mai tsarki kuma madawwami ne. 


1 Persona, wato, da kalman nan ana nufin cewa, Uba, da Da, da 
Ruhu Mai tsarki, kowane dayansu yana da nasa kasancewa, da hali, 
da nufi, ke nan. 


20 


BANGASKIYA TA ATANASIYAS ADALI 


11 Duk da haka, Madawwama ba uku ba ne ; amma 
Madawwami daya ne. 

12 Makanan kuma su wadanda ba a halicce su ba, da 
wadanda ba su da iyaka : ba uku su ke ba, amma daya ne. 

13 Hakanan kuma Uba Mamallaki ne; Da ma Mama- 
Ilaki ne : Ruhu Mai tsarki kuma Mamallaki ne. 

14 Duk da haka, ba Mamallaka uku ba ne : amma 
Mamallaki daya ne. 

15 Hakanan Uba Allah ne, Da ma Allah ne : Ruhu 
Mai tsarki kuma Allah ne. 

16 Duk da haka, ba Allah uku ba ne : amma Allah 
daya ne. 

17 Hakanan kuma Uba Ubangiji ne, Da ma Ubangiji 
ne : Ruhu Mai tsarki kuma Ubangiji ne. 

18 Duk da haka, ba Iyayengiji uku ba ne : amma 
Ubangiji daya ne. 

19 Domin bisa gaskiyar Masihiyanci : farali ne mu 
karGi kowane Persona da kansa Allah ne, da kuma 
Ubangiji. 

20 Hakanan kuma Bangaskiya Katolika ta hani fadar: 
akwai Allah uku, ko kuwa Ubangiji uku. 

21 Uba, ba wanda ya yi shi, ko ya halicce shi : bai 
dangana ga kowa ba. 

22 Da, daga gun Uba kadai ya ke : ba a yi shi ba, ba a 
halicce shi ba; amma dangantakarsa ga Uba ta ke. 

23 Ruhu Mai tsarki daga gun Uba da Da ya ke : baayi 
shi ba, ba a halicce shi ba, bai dangana ga kowa ba; amma 
Mai fitowa ne daga gare su. 

24 Hakanan Uba guda daya ne, ba uku ba; Da ma guda 
daya ne, ba uku ba : Ruhu Mai tsarki kuma guda daya ne, 
ba uku ba. 

25 Game da wannan Tirniti, ba wanda ke gaba ko baya : 
ba wanda ya fi wani, ba wanda ya gaza wani. 

26 Amma Personai din nan uku tare su ke dawwama : 
suna kuwa daidai da juna. 

27 Sabo da haka cikin aPamura duka, kamar yadda aka 
fadi : zaa yi wa Tirniti sujada cikin Dayantuwa, da kuma 
Dayantuwa cikin Tirniti. 

28 Shi wanda fa zai sami ceto : ya wajaba ya dauki 
Tirniti a haka. 


21 


BANGASKIYA TA ATANASIYAS ADALI 


BAYAN haka, don ya sami ceto madawwami : wajibi ne 
ya gaskata ya amince da zaman jiki na Ubangijimmu Yesu 
Almasihu. 

30 Amintacciyar Bangaskiya ita ce mu gaskata mu kuma 
shaida : Ubangijimmu Yesu Almasihu, Dan Allah, Allah 
ne da dan adan kuma. 

31 Shi Allah ne, na jauharin Uba, Madawwamin Da ne 
tun gaban dukkan zamanai : dan adan ne kuma na jikin 
uwatasa, wadda ta haife shi cikin duniya. 

32 Hakikanin Allah ne; hakikanin mutun ne kuma : 
wanda ya ke da ruhun fahimi, da jiki irin na "yan adan. 

33 Daidai da Uba ne bisa ga Allahntakarsa : amma ya 
kasa Uba bisa ga mutuntakarsa. 

34 Ko da ya ke shi Allah ne, mutun ne kuma : duk da 
haka ba a raba shi biyu ba, amma Almasihu daya ne. 

35 Wato daya ne, amma ba ta wurin juyewar Allahntaka 
ta zama jiki ba : amma ta wurin daukar mutuntaka da 
Allah ya yi. 

36 “Daya ne tak, ba ta wajen rudewar Jauharin ba : 
amma ta wajen dayantuwar Personatasa. . 

37 Domin kamar yadda ruhu mai fahima, da jiki kuma, 
mutun daya ne : hakanan kuma Allah da mutun, Alma- 
sihu daya ne. | 

38 Wanda ya sha wahala don cetommu : ya je Hades; 
ya tashi kuma daga matattu; 

39 Ya hau cikin Sama, ya zauna a hannun dama na 
Uba : daga can ne zai zo ya yi wa rayayyu da matattu 
sharia. 

40 A zuwan nan nasa kuwa, dukkan 'yan adan za su 
sake tashi da jikunansu : za su kuma ba da lissafin ayyu- 
kansu da suka yi. 

41 Wadanda suka aika nagarta za su kai ga rai mada- 
wwami : wadanda suka yi rashin gaskiya za su shiga 
madawwamiyar wuta. 

WANNAN ita ce Bangaskiya Katolika : wadda, im 
mutum bai gaskata ya amince ba, ba zai sami ceto ba. 

'Daukaka ta tabbata ga Uba : da 'Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 


22 


LITANI 


An yarda a raira ko a karanta wannan Litani bayan 
Addwar Safe ran Lahadi ko Laraba ko Jumæa, ko kowace 
ranad da Malami ya ga ya cancanta. Za a yi aiki da shi kuma 
a Kwanakin Rofo sabo da Sana oi, ko kowane lokacin da 
Bishop ya ayyana. Yana yiwuwa, bayan kashi na farko na 
kiran sunan Allah, Malami ya bar fadin wasu shadara, sai 
dai ya karanta wadansu daga kowane sashi, ya karasa kuma 
da, Ya Dan Allah ... da sauransu. 


YA Allah Uba, na Sama, ka yi mana jinRai, mu masu 
zunubi abin tausayi. 

Ya Allah Uba, na Sama, ka yi mana jinkai, mu masu 
zunubi abin tausayi. 

Ya Alah Da, Mai fansar duniya, ka yi mana jin£ai, mu 
masu zunubi abin tausayi. 

Ya Allah Da, Mai fansar duniya, ka yi mana jinkai, mu 
mu masu zunubi abin tausayi. 

Ya Allah Ruhu Mai tsarki, Mai fitowa daga wurin Uba 
da Da, ka yi mana jin£ai, mu masu zunubi abin tausayi. 

Ya Allah Ruhu Mai tsarki, Mai fitowa daga wurin Uba 
da Da, ka yi mana jinkai, mu masu zunubi abin tausayi. 

Ya Tirniti Mai tsarki, Mai albarka, Madaukaki, Persona 
uku Allah Daya, ka yi mana jinkai, mu masu zunubi abin 
tausayi. 

Ya Tirniti Mai tsarki, Mai albarka, Madaukaki, Persona 
uku Allah daya, ka yi mana jinkai, mu masu zunubi abin 
tausayi. 


YA Ubangiji, kada ka tuna da laifofimmu, ko kuwa laifofin 
kakannimmu, kada kuwa ka saka mana zunubammu kuma. 
Ka kebe mu, ya Ubangiji Mai alheri, ka kebe mutanenka, 
wadanda ka fanshe su da jininka mai daraja, kada ka yi 
fushi da mu har abada. 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka kebe mu. 

Daga dukkan mugunta da Reta, daga zunubi, daga maki- 
dar Shaidan, da farmakinsa, daga fushinka da kuma daga 
madawwamiyar halaka, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 


23 


LITANI 


Daga dukkan makantar zuciya, daga girman kai da fariya 
da riya, daga dukkan hasada da Riyayya da Keta, da kuma 
daga dukkan rashin Rauna, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 

Daga fasikanci da dukkan sauran miyagun zunubai, 

kuma daga rudin duniya da na jiki da na Shaidan, 
Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 

Daga walkiya da hadiri, daga aloba da bala'i da yunwa, 
daga yaki da kisa, da mutuwar kadangatse, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 

Daga dukkan hargitsi, da makida ta siri, da tayarwa; 
daga dukkan koyarwa ta sabawar gaskiya, da fandarewa da 
tsattsaguwa, daga taurin zuciya, da raina Maganarka da 
umarninka, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 


TA zuzzurfan aľamarin nan tsattsarka na zamanka Mutun, 

ta tsattsarkar Haifuwarka da karbar Kaciya, ta Babtis- 

marka, da Tatawwwinka da kuma Gwajin da aka yi maka, 
Ya Ubangjii Mai alheri, ka cece mu. 

Ta Azabarka da Jibinka mai jini, ta Giciyenka da Rada- 
dinka, ta Mutuwarka mai tsada da Binnewarka, ta Tashinka 
mai daraja da Hawanka Sama, da kuma ta zuwan Ruhu Mai 
tsarki, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 

Cikin dukkan kwanakin Runcimmu, cikin dukkan loka- 
cin falalammu, cikin sa'ar mutuwa, da kuma cikin ranar 
sharia, 

Ya Ubangiji Mai alheri, ka cece mu. 


YA Ubangiji Allah, mu masu zunubi muna rokonka ka ji 

mu; ka yarda kuma ka hukunta wa Ikiliziyarka tsattsarka ta 

duniya duka, ka mallake ta kuma bisa hanyar gaskiya, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ka haskaka dukkan su Bishop da Fastoci da su 
Dikon da ainihin sanin Maganarka da fahintarta, su fassara 
ta, su bayyana ta kuma ta wa'azinsu duk da tasarrufinsu, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


24 


LITANI 


[Ka yarda ka albarkaci bayinka wadan- 7 | aiki d 
daa wannan lokaci za a shigad da su ma- 79.4 cikin Kwa. 
tsayin Fasto (ko na Dikon), ka kwararo makin addwa don 
musu alherinka, domin su aikata waja- wadanda za a nada 
bansu, don inganta Ikiliziyarka da kuma “4 Jj = kasawang 
daukaka sunanka mai tsarki, g 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu]. 

Ka yarda ka Rara aikin Ikiliziyarka ko'ina cikin duniya, 

kuma ka aika da ma'aikata cikin girbinka, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ka juyad da Musulmi da arna da mutanenka 
zababbu a da, Yahudawa, da dukkan wadanda suka rasa 
sanin gaskiyarka, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ta ikon Ruhunka, a fitad da su daga cikin duhu 
da Bata, zuwa ga haskenka da saninka mai gaskiya, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ka Rarfafa da alherinka wadanda suka juyo 
zuwa ga bangaskiyarka, ka ba su jurewa har matuka, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 
Ka yarda ka sa wa dukkam mutanenka albarka, ka kiyaye 
su kuma, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ka albarkaci bawanka Shugaban wannan 
aTumma, kuma ka bishe shi da hikimarka basamaniya, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


Ka yarda ka ba da alheri da hikima da fahimi ga dukkan 
Gwamnoni da Ministoci na Rasan nan (da mashawartan 
Majalisar Tarayya da na Majalisar Jiha), da Sarakuna da 
dukkan mahukunta na wannan kasa, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka bi da Joji-joji da masu yin shari'a, ka ba su 
alherin da za su aikata abin da ke daidai ga kowadanne irin 
mutane, ba tare da tsoro ko nuna tagomashi ba, ko fin so ko 
mugun nufi, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka albarkaci sojojin Nijeriya, na Rasa da na 
ruwa da na sararin sama, ka kare su kuma cikin dukkan 
hatsari da wahala, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


25 


LITANI 


Ka yarda ka sa wa dukkan a’ummai hada kai da salama 
da shawara daya, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka mallaki zuciyarmu har da za ta Kaunace ka ta 
kuma ji tsoronka, don da aniya mu zauna bisa dokokinka, 
Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka ba dukkam mutanenka daduwar alheri, 
domin su ji Maganarka da tawali'u, su karbe ta da sahihi- 
yar Rauna, su kuma fid da albarkar Ruhu Mai tsarki, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka mayar ga hanyar gaskiya dukkan wadanda 
suka baude suka rude, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka inganta wadanda ke tsaye, ka Karfafa 
masu rarraunar zuciya, ka taimake su, wadanda suka fadi 
ka tashe su, daga bisani kuma ka ka da Shaidan Rarkashin 
sawayemmu, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka agaji dukkan wadanda su ke cikin hadari 
ka taimaki masu bukata, ka Rarfafa wadanda ke cikin 
wahala, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka kiyaye dukkam matafiya a Rasa, ko bisa 
ruwa, ko a sararin sama; da dukkam matan da ke nakudar 
haifuwa, da dukkam marasa lafiya, da Rangananan yara; 
kuma ka nuna tausayinka ga dukkan fursunoni da daurarru, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka kare marayu, da matan da mazansu suka 
mutu, da dukkam masu jin kewa, da matsattsu, ka kuma yi 
musu tanadi, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka yi wa dukkam mutane jinkai, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka gafarta wa makiyammu, da masu yi mana 
tsanani, da masu yi mana yanke, ka kuma juyad da zuka- 
tansu, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ka yarda ka ba da 'ya'ya ga abubuwa masu tsirowa a 
Rasa, kowane bisa ga irinsa, ka tsare su kuma don mu sami 
amfaninsu, kowane bisa lokacinsa, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 


26 


LITANI 


Ka yarda ka taimake mu mu yi tuban gaskiya; ka gafarta 
mana dukkan zunubammu, da rashin kulammu, da jahil- 
cimmu; ka cika mu da alherin Ruhunka Mai tsarki, domin 
mu gyara zamammu bisa Maganarka mai tsarki, 

Ya Ubangiji Mai alheri, muna rokonka ka ji mu. 

Ya Dan Allah, muna rokonka ka ji mu. 

Ya Dan Allah, muna rokonka ka ji mu. 
Ya 'Dan Rago na Allah, Mai dauke zunuban duniya, 
Ka ba mu salamarka. 
Ya 'Dan Rago na Allah, Mai dauke zunuban duniya, 
Ka yi mana jinkai. 
Ya Almasihu, ka ji mu. 
Ya Almasihu, ka ji mu. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinbai. 
Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


Saad da Jibin Ubangiji na biye nan da nan, ba za a karanta 
sauran Litani ba. In kuwa ba za a ci ba, dukkan jama'a za su 
fadi Addwar Ubangiji gaba daya. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


Bayan wannan za a karanta sauran Litani, ko kuwa d aya ko 
fiye da daya daga cikin Addwo’in Lokatai Daban daban da 
Godiya (duba shafi 30). Daga Rarshe za a karanta Addwar 
Kirsostom Adali da Alherin Ubangiji. Musamman za a yi 
aiki da sauran Litani a Kwanakin Rofo sabo da Sana'01, da 
kwanakin tuba, da lokatan wahala. 


Malami. Ya Ubangiji, kada ka rama mana gwargwadon 


. zunubammu; 
Amshi. Kada kuwa ka saka mana gwargwadon laifo- 
- fimmu. 
Malami. Mu yi addwa. 
2x 27 


LITANI 


YA Allah, Uba mai jinKai, ba ka raina ajiyar zuciyar wanda 
ya tuba, ko muradin masu nadama. Da jinkai ka saurari 
addwo'immu da mu ke yi gare ka cikin dukkan wahalarmu 
da kuncimmu, a kowane lokacin da suka danne mu. Kuma 
da alherinka ka ji mu, domin a wofinta irin muguntad da 
hilar ko makidar Shaidan ko ta mutun su ke aikatawa a 
kammu; ta wurin tsaron alherinka kuma a watsa su. Ta 
haka, da ya ke kana tsare mu daga dukkan tsanani, mu 
bayinka mu yi maka godiya kullayomi cikin Ikiliziyarka 
tsattsarka ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Malami da Jama'a. 


Ya Ubangiji, ka tashi ka taimake mu, ka cece mu 
sabo da sunanka. 

Malami. Ya Allah, mun ji da kunnuwammu, ubannimmu 
kuma suka labarta mana, ayyuka masu girma da 
ka aikata cikin. zamaninsu, da cikin kwanakin 
da suka rigaye su; 

Amshi. Ya Ubangiji, ka tashi ka taimake mu, ka cece mu 
sabo da girmanka. - 

Malami. Daukaka ta tabbata ga Uba, da Da, da Ruhu Mai 
tsarki; 

Amshi. Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan 
kuma har abada, ba matuka. Amin. 

Malami. Ya Almasihu, ka kare mu daga makiyammu; 

Amshi. Da alheri ka dubi wahalce-wahalcemmu. 

Malami. Da tausayi ka dubi bacin zuciyarmu; 

Amshi. Da jinkai ka gafarci zunuban jama' arka. 

Malami. Bisa ga nasiharka, da jin£ai ka ji addwo'immu; 

'Amshi. Ya Dan Dawuda, ka yi mana jinkai. 

Malami. Ya Almasihu, ka yarda ka ji mu, yau da kulla- 
yomi; 

Amshi. Ya Almasihu, da alheri ka ji mu; Ya Ubangiji 
Almasihu, da alheri ka ji mu. 

Malami. Ya Ubangiji, ka yarda jinganka ya sauko mana; 

Amshi. Kamar yadda mu ke sa dogararmu a gare ka. 

Malami. Mu yi addu'a. 

Y A Uba, muna rokonka da tawali'u, ka dubi kumamancim- 

mu da jin£ai: kuma, sabo da daukakar sunanka, ka kau 

mana da dukkan masifu, wadanda suka cancance mu. Ka 
nufa kuma, cikin dukkan wahalarmu mu sa danganarmu 


28 


LITANI 


da dogararmu ga jinganka, nan gaba kuma kullayomi mu 
bauta maka da tsarki da tsabtar rai, zuwa ga girmanka da 
daukakarka; albarkacin Makadaicin Mai sadarwa da Mai 


SA mana a gabanka, Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
min. 


ADDU'AR KIRSOSTOM ADALI 


YA Allah madaukaki, wanda ka ba mu alheri a wannan 
lokaci da zuciya daya mu yi maka addu'o'immu na tarayya, 
ka yi alkawari idan mutum biyu ko uku sun taru cikin 
sunanka, za ka biya bukatunsu. Ya Ubangiji, ka cika mura- 
din bayinka da roke-rokensu yanzu, yadda za su fi amfani 
a gare su, kana ba mu sanin gaskiyarka cikin zamanin nan, 
cikin zamani mai zuwa kuma rai madawwami. Amin. 


Korintiyawa 11.13.14 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da 
mu duka har abada abadin. Amin. 


29 


ADDU'O'IN LOKATAI 
DABAN DABAN DA GODIYA 


ADDU'O'I 
Malami zai karanta wadannan yadda ya ga ya cancanta. 
Musamman bayan Sanyayyar Addwa ta uku cikin Addu ar 
Safe ko ta Maraice, ko cikin Litani kafin Addwar Kirsostom 
Adali. 
1. Domin Wannan Kasa. 
Domin Shugaba. 
Domin Mahukunta. 
Domin Majalisar. DAN 
Domin Kasashen da ke Abuta da Nijeriya. 
Domin Malamai da Jama'a. 
Domin wadanda za a nada su Fasto. 
Domin Raruwar Hidima Tsattsarka. 
. Domin Yaduwar Bishara. f 
10. Domin Hada Kai na dukkam Masu bi. 
II. A lokacin da Ikiliziya ba ta da Bishop ko Fasto. 
12. Domin kiyaye Lahadi. X 
13. Domin wadanda za a yi wa Karfafawa, 
14. Domin Tattaruwar Malamai. WAUA 
15. Domin Tattaruwar dukkan Ikiliziyai. 
16. Domin Makarantu. 
17. Domin Makarantar Lahadi. 
18. Domin Jami'ai da sauran Wuraren Koyo. 
19. A lokacin Zabe. f 
20. Domin Salamar Duniya. ji 
21. Domin Taron Majalisar 'Dinkin Duniya. | 
22. Domin dukkan Matafiya bisa Teku ko a Sararin 
Sama. 
23. Domin Salama tsakanin Ma'aikata da Masu ba da 
aiki. 
24. A kwanakin Roko sabo da Sana'o'i. 
25. Domin Albarkar Damuna da Kaka. 
26. A lokacin Karanci da Yunwa. f 
27. A lokacin wata Aloba ko Bala'i ko Ciwo. 
28. A lokacin Yaki. 
29. Domin Masu ciwo da Masu shan Azaba. 
30. Domin Asibitai da Dakunan Jinya. 
31. Domin kowane irin Matsayi na Mutane. 
32. Tunawa da Tsarkaka. 


30 


Laini 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


I. DOMIN WANNAN KASA 


YA Allah Ubangiji, ka bi da mutanen da ta hanyoyi masu 
ban mamaki, ka kuma sa al'ummai su yi yabonka, su hada 
kansu wuri daya cikin salama. Muna roRonka ka albarkaci 
wannan Kasa tamu ta Nijeriya. Ka sa kuma dukkan kabilu 
da harsuna su hada kai cikin salama domin lafiyar Kasar, su 
kafa 'yan'uwanci bisa addini mai gaskiya. Ta haka A sami 
jama'ad da suka cancanta a gabanka; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah, muna rokonka ka nuna mana yadda Rasarmu za 
ta zama kyakkyawa, wato Rasa inda za a yi sharia mai 
gaskiya, inda ba mai kwadayi, Rasa mayalwaciya inda rikici 
da mugunta da talauci ba za su kasance ba, inda hidima za 
ta kawo arzuta, wanda ya cancanta zai samu girma, Rasa ta 
salama inda za a kafa oda, ba bisa ikon hukunci ba, amma 
bisa Raunar Rasa. Ya Ubangiji, ka saurari addu'o'in dukka- 
mmu da ke ba da kammu da zarafimmu da £arfimmu don 
mu hanzartad da lokacin da za ta yi kyau, ta yi zaman 
gaskiya; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


2, DOMIN SHUGABA 


YA Allah Madaukaki, wanda ke mulkin al'ummai, ka kan 
umarce su yadda ka ga ya fi kyau. Muna rokonka da jinkai 
ka sa Shugaba na wannan Rasa kullum ya yi amfani da ikon 
nan de ka danka masa domin salamar duniya da zaman 
lafiya da girmamawa, kuma domin kyautata zaman wannan 
aľumma da ci gaban Ikiliziyarka tsattsarka; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah, wanda ta ikonka ne ka ke tanadar wa jama'arka, 
ka ke mallakarsu da Rauna, ka yarda ka bi da bawanka, 
Shugaban wannan Rasa, domin a mallaki wannan al'umma 
da hikima, Ikiliziyarka kuma ta bauta maka da nutsuwa da 
bin Allah. Ka yarda kuma ya ba da kansa gare ka da dukkan 
zuciya, domin ya nace da nagargarun ayyuka har matuka, 
ka kuma bishe shi har ya kai ga mulkinka madawwami; 
albarkacin ‘Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


31 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


3. DOMIN MAHUKUNTA 


YA Allah Madaukaki, ta gare ka ne kadai sarakuna ke 
mulki, mahukunta suna yin hukunci, kuma daga gare ka ne 
shawara da hikima da fahimi ke fitowa. Muna roRonka da 
jin£ai ka biyad da dukkan Sarakuna da mahukuntan wannan 
Rasa, domin da tawali'u da aminci su bauta wa jama'ad da 
aka danka wa alhakinsu. Ka taimake su su kawad da dukkan 
son zuciya da kiyayya ta magana da aiki, su gabatad da 
daukakarka da kafuwar salama da zaman lafiya tsakanin 
mutane; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


4. DOMIN MAJALISAR 


YA Allah Madaukaki, muna rokonka da tawali'u domin 
wannan Rasa, musamman domin mashawartan Majalisar 
Tarayya [ko wakilan Majalisar Jiha). Ka yarda ka bi da su, 
ka gabatad da dukkan shawarwarinsu domin su girmama 
daukakarka, su kyautata Ikiliziyarka, domin zaman lafiya 
da girmamawa na Rasar. Ka nufa kuma a kafa oda, a dai- 
daita dukkan komai a bisa harsashi mafi kyau tabbatacce ta 
wurin Rokarinsu, domin salama da murra, gaskiya da 
shari'a, addini da Raunar Allah su kafu a tsakanimmu har 
dukkan tsararraki. Wadannan da dukkan bukatu domin mu 
da su da dukkan Ikiliziyarka, muna roko da tawalľu cikin 
sunan Macecimmu da Mai sadarwa mafi albarka, Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Armin. 


5. DOMIN KASASHEN DA KE ABUTA DA NIJERIYA 


YA Allah Madaukaki, wanda ke Mamallakin mulkin 
mutane, muna rokonka da dukkan zuciyarmu da alherinka 
ka dubi Rasashen da ke abuta da Nijeriya, ka sa musu 
albarka. Ka tattara dangin dukkan kabilun da ke da harsuna 
da al'adai daban daban, su yi zumuntar gaskiya. Ka nufa su 
dau wahalar juna, su yi aiki tare cikin zumunci da hada kai, 
har su kai ga Raddararka, su gabatad da mulkinka madaw- 
wami; albarkacin Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu, 
wanda dukkan daukaka da mulki su tabbata a gare shi, tare 
da Kai da Ruhu Mai tsarki, har abada abadin, Amin. 


6. DOMIN MALAMAI DA JAMA'A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda kai kadai ka ke 
aika aVajibai masu girma, ka aiko da alherin Ruhunka mai 


32 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


rayarwa a kan su Bishop da Malamammu da jama'ad 
da aka danga wa alhakinsu. Kuma domin su gamshe ka 
sosai, kullayomi ka zubo musu da rabar albarkarka. Ka sa 
wannan, ya Ubangiji, domin daukakar Mai sadarwa da Mai 
tsaya mana a gabanka, Yesu Almasihu. Amin. 


7. DOMIN WADANDA ZA A NADA SU FASTO 


YA Allah madaukaki, Ubammu na Sama, da jinRai ka dubi 
Ikiliziya ta ko'ina cikin duniya, wadda ka saya wa kanka da 
jinin Raunataccen Danka. A wannan lokaci ka biyar ka 
daidaita hankulan bayinka su Bishop dimmu da Fastocin 
garkenka, domin kada su yi garajen dora wa kowa hannu, 
amma da aminci da hikima su zabi mutanen da suka 
cancanta su yi hidima tsattsarka cikin Ikiliziyarka. Kuma 
su wadanda za a nada ga kowane irin tsattsarkan matsayi, 
ka ba su alherinka da albarkarka ta Sama, domin ta zamansu 
da koyarwarsu su gabatad da aikin ceton mutane duka 5 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah madaukaki, mai ba da dukkan kyautai masu kyau, 
bisa hikimarka ne ka sa matsayi daban daban cikin Ikili- 
ziyarka. Muna roRonka da tawali'u domin dukkan wadanda 
za a kira zuwa wani matsayi da aiki a ciki, ka yi musu alheri; 
ka cika su da koyarwarka ta gaskiya, ka ba su zaman 
kamewa, domin su yi hidima da aminci a gabanka, zuwa ga 
daukakar sunanka mai girma, da amfanin dukkan Ikili- 
ziyarka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


A kwanakin nadin Malami, ana iya karanta daya daga cikin 
addwo'in nan bayan Sanyayyar Addwa ta ranar. Ta biyu 
kuma, ya yiwu a karanta ta a ranar nada Bishop ko Fasto, 


8. DOMIN KARUWAR HIDIMA TSATTSARKA 


YA Allah madaukaki, da jinkai ka dubi duniya wadda ka 
fansa da jinin Raunataccen ‘Danka. Ka nufi zukatan mutane 
da yawa su ba da kansu domin hidimar Ikiliziyarka 
tsattsarka, domin ta aikinsu haskenka ya haskaka cikin 
duhu, zuwan mulkinka kuma ya hanzartu ta wurin 
kamaltawar za6a66unka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


33 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


9. DOMIN YADUWAR BISHARA 


Ana bukata kwarai a karanta daya daga cikin addwo’in nan 
kowace Lahadi. 


YA Allah na dukkan kabilun duniya, ka tuna da taron 
al'ummai, wadanda ka halicce su cikin siffarka, amma ba su 
san Raunarka ba. Kuma bisa fansar da Danka Yesu Alma- 
sihu ya yi, ka yarda su sami ceto daga dukkan canfi da 
rashin bangaskiya; ta wurin addwo'in Ikiliziyarka tsat- 
tsarka da aikinta kuma, a kawo su su bauta maka; albarkacin 
Wanda ka aiko ya zama Cetommu a Tashin Kiyama da Rai 
na dukkam masu ba da gaskiya, Shi ne Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuwa wannan, 


YA Allah, Ubammu na Sama, wanda ka bayyana Raunarka 
ta wurin aiko Danka makadaici cikin duniya, don ta dali- 
linsa kowa ya sami rai madawwami, muna rokonka ka 
kwararo wa Ikiliziyarka Ruhunka, domin ta cika umarninsa 
na yi wa dukkan "yan adan Bishara. Ka turo-masu girbi su 
yi maka girbi; ka tsare su daga dukkan hatsari da gwaji; 
ka hanzarta lokacin tuban sauran alumma duka, duk Bani 
Isra'ila kuma su sami ceto; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuma wannan, 


YA Allah, wanda ka halicci dukkan al umma daga tsatso 
daya don su zauna a dukkan sararin duniya, ka kuma aiko 
albarkataccen 'Danka Yesu Almasihu ya yi wa makusanta da 
manisanta wa'azin salama, ka nufi dukkan a/umman duni- 
ya su laluba su same ka. Ka kuma hanzarta cikar alkawa- 
rinka na kwararo wa dukkan "yan adan Ruhunka; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


10, DOMIN HADA KAI NA DUKKAM MASU BI 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, wanda ka ce wa Manzan- 
ninka, Na bar ku da aminci; amincina na ke ba ku: kada 
ka rife zunubammu, sai bangaskiyar Ikiliziyarka. Ka kuma 
ba ta wannan salama da hada kai da ya dace da nufinka ; 
Kai da ka ke rayayye kana mulki tare da Uba da Ruhu Mai 
tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


34 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


Ko wannan, 


YA Allah, Uban Ubangijimmu Yesu Almasihu, wanda shi 
kadai ne Macecimmu, Sarkin Salama kuma, ka yi mana 
alherin da za mu gane da manyan hatsarorin da mu ke ciki, 
na sabani mai ban takaici. Ka kau da dukken Riyayya da 
makirci da dukkan abin da zai hana mu hada kai da jituwa 
yadda Allah ke so. Kuma da ya ke jiki guda ne, Ruhu kuma 
guda, da sazuciya guda, wadda ita ma game da kirammu ta 
ke, Ubangiji guda, bangaskiya guda, babtisma guda, Allah 
daya kuma Ubammu duka, nan gaba ya zama nufimmu 
guda ne, ra'ayimmu guda; mu hadu cikin gaskiya da aminci 
tsattsarka, da bangaskiya da Rauna, kuma da zuciya guda 
da baki guda mu daukaka ka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

II. A LOKACIN DA IKILIZIYA 

BA TA DA BISHOP KO FASTO 


YA Allah madaukaki, mai ba da kyautar dukkan abin da ke 
nagari, muna rokonka ka dubi Ikiliziyarka da alheri. Da 
hikimarka ta Sama ka biyad da tunanin dukkan wadanda 
aka danka wa zaben Faston wannan Ikiliziyarka, domin mu 
sami mai aminci, wanda zai ciyad da garkenka bisa ga 
nufinka, ya shirya mutanen da za su karbu a gare ka; 
albarkacin Danka makadaici, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


I2. DOMIN KIYAYE LAHADI 


YA Allah madaukaki, wanda ka ba mutanenka ranar 
hutawa, kuma albarkacin Ruhunka cikin Ikiliziya ka 
tsarkake ranar farko ta mako ta zama har abada ranar 
tunawa da tashin 'Danka daga matattu, ka yarda mu mori 
kyautarka, domin mu wartsake mu Rarfafa a rai da jiki, mu 
bauta maka da aminci dukkan kwanakin rammu; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


13. DOMIN WADANDA ZA A YI WA KARFAFAWA 


YA Allah, ta wurin koyarwar ‘Danka Yesu Almasihu ne ka 
shirya almajirai domin zuwan Mataimaki. Muna rokonka 
ka shirya zukatan da hankulan bayinka da ke neman kyau- 
tar Ruhu Mai tsarki a wannan lokaci ta dora hannu. Kuma 
da ya ke suna kusantowa da zuciya mai tuba da aminci, ka 
cika su da ikon madawwamin Ruhu Mai tsarki; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


35 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


I4. DOMIN TATTARUWAR MALAMAI 


YA Ubangiji Allah, Mahaliccin haskokin sararin sama, 
mafarin dukkan hikima, a kwanakin Manzanni ka aiko 
Ruhunka Mai tsarki ya biyad da taron farko na Ikiliziyarka 
a Urushalima. Ka dube mu da jin£ai; ka yi wa dukkan ko- 
wane Bishop da Malamin da ke tattare albarka, domin ta 
wurin shawarwarinsu a kiyaye Ikiliziyarka cikin bangaskiya 
da kuma biyayyad da ta kamace ka; albarkacin Yesu Alma- 
sihu, Ubangijimmu da Macecimmu. Amin. : 


15. DOMIN TATTARUWAR DUKKAN IKILIZIYAI 


YA Allah madaukaki, muna rokonka da hasken Ruhunka 
Mai tsarki ka biyad da su Bishop da Fastoci da wakilan 
jama'arka cikin tattaruwar Ikiliziya, domin da hikima su yi 
shawara tare, don kyautata Ikiliziyarka da girmama 
sunanka ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


16. DOMIN MAKARANTU 


YA Uba na Sama, wanda Danka mai albarka ya ce, Ku bar 
yara Ranana su zo wurina, ka yalwata dukkam malamai da 
dalibai da albarkarka. Ka nufa, kamar yadda ilimi ke haska- 
ka hankulan 'ya'yanka, baka kuma kullayomi Ruhunka 
Mai tsarki ya jawo zukatansu zuwa kaunarka da ta Danka 
Yesu Almasihu Macecimmu. Amin. 


I7. DOMIN MAKARANTAR LAHADI 


YA Allah madaukaki, Ubammu na Sama, wanda ka danka 
wa Ikiliziyarka tsattsarka kulawa da °ya’yanka da goyonsu, 
da hikimarka ka haskaka masu koyarwa da masu koyo, 
domin cikin murnar sanin gaskiyarka su yi maka sujada su 
bauta maka dukkan kwanakin ransu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


I8. DOMIN JAMI’AI DA SAURAN WURAREN KOYO 


YA Ubangiji, ka yarda ka albarkaci ayyukan dukkan 
Jami'ai da su Koleji da Makarantu, domin masu yi maka 
hidima a wurin, ko malamai ko dalibai su gabatad da 
nufinka tsattsarka a koyaushe. Ka bishe su zuwa ga sanin 
gaskiyarka, domin Ikiliziya duk da sauran jama'a su amfana 
da koyonsu, su kuma da kansu su cancanci rai madawwami > 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


36 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


I9. A LOKACIN ZABE 


YA Allah madaukaki, mafarin dukkan hikima, muna 
rokonka ka biyad da tunanin wadanda aka kira su zabi 
mutanen da suka cancanta su yi hidima cikin Majalisar .. ., 
domin su kula da girmanka, da zaman lafiyar mutanenka. 
Kuma bisa alherinka ka ba da ruhun hikima da addinin 
gaskiya ga wadanda za a zaba; albarkacin Ubangijimmu da 
Macecimmu, Yesu Almasihu. Amin. 


20. DOMIN SALAMAR DUNIYA 


YA Allah madaukaki, daga wurinka ne dukkan tunanin 
gaskiya da salama ke fitowa. Muna rokonka ka hura wutar 
ainihin Raunar salama cikin zukatan dukkan "yan adan. 
Kuma da sahihiyar hikimarka mai nutsuwa ka biyad da duk 
wadanda ke shawara don kabilun duniya, domin da salama 
mulkinka ya ci gaba, har dukkan duniya ta cika da sanin 
Raunarka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


2I. DOMIN TARON MAJALISAR DINKIN DUNIYA 


YA Allah, wanda kai ne mai Raunar daidaita da salama, 
muna rokonka da tawali'u ka yi wa Taron Majalisar Dinkin 
Duniya alheri; ka bishe su da Ruhunka Mai tsarki, domin 
ta magana duk da aikatawa su dada daukaka ka, su gabatad 
da salama da aminci tsakanin dukkan 'yan adan; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


22. DOMIN DUKKAN 
MATAFIYA BISA TEKU KO A SARARIN SAMA 


YA Ubangiji madawwami, kai kadai ne ka shimfida 
sammai, kana mulkin haukan rauman ruwaye da na giza- 
gizai. Ka yarda ka kare dukkan wadanda ke tafiya cikin 
jirage bisa teku, suna aiki bisa manyan ruwaye, da kuma 
masu tafiya a jiragen sama. Ka kiyaye su cikin jiki da ruhu; 
ka arzutad da aikinsu da sa'a mai kyau; cikin dukkan loka- 
cin hatsari kuma ka zama kariyarsu; ka kai su inda suka 
nufa; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


23. DOMIN SALAMA 
TSAKANIN MA'AIKATA DA MASU BA DA AIKI 


YA Allah, Uban dukkan 'yan adan, muna rokonka ka iza 
mu da Rauna da gaskiya da daidaita, domin cikin dukkan 


37 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


sha'animmu mu nuna wa juna 'yawuwancimmu a cikinka; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah, wanda ka Raddara mutane su zauna su yi aiki 
tare kamar 'yan'uwa, muna rokonka da tawali'u ka kau da 
hargitsi da dalilan dacin rai daga wurin wadanda su ke 
cikin bambanci. Ka nufa su nemi abin da ke na gaskiya da 
na daidaita, kullum su ci gaba cikin :yan'uwanci da jituwa, 
domin zaman lafiyarsu da Raruwar albarkar hukuma; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


24. A KWANAKIN ROKO SABO DA SANA'O'I 


YA Allah madaukaki, wanda ka n?imta duniya domin ta yi 
albarka, ta fitar a yalwace da dukkan abin da ram mutun ke 
bukata, muna rokonka ka albarkaci dukkan dawainiyar 
manoma. Ka kuma ba da yanayi mai kyau, har da za mu 
tattara amfanin gona, kullayomi kuma mu yi murna cikin 
alherinka, zuwa ga yabon sunanka mai tsarki; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuwa wannan, 


YA Allah madaukaki, wanda ka halicci ruwaye da dukkan 
abubuwa masu rai da ke ciki, ka sa albarka bisa abin da mu 
ke samu daga ruwaye, domin su yawaita cikin kwanakinsu. 
Kuma ka sa albarka bisa masunta, domin su kubuta daga 
dukkan hatsarin ruwa, dukkammu kuma da godiya a zuci 
mu shaida kai ne Ubangijin ruwaye da tuddai; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuma wannan, 


YA Uba madaukaki, albarkacin 'Danka Yesu Almasihu ne 
ka tsarkake aiki domin ka kyauta zaman "yan adan. Muna 
roRonka ka albarkaci sana'o'in wannan Rasa da dukkam 
ma'aikata. Ka kare su daga dukkan gwaji da hatsari; ka sa 
kuma su sami hakinsu gwargwadon aikinsu, su yabe ka ta 
zamansu daidai da nufinka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


38 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


25. DOMIN ALBARKAR DAMUNA DA KAKA 
YA Allah, Uba na Sama, 'Danka Yesu Almasihu ya yi 


alkawari ga wadanda ke fara neman shiga cikin mulkinka 
da kuma hanyar kar6uwa gare ka, cewa, za ka Rara musu 
dukkan abin da su ke bukata wajen abinci da sutura. Muna 
rokonka ka aiko mana da irin yanayi mai kyau, har da za mu 
karbi amfanin gona, domin jin dadimmu, zuwa ga girmanka 
kuma; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


26. A LOKACIN KARANCI DA YUNWA 


YA Allah, Ubammu na Sama, ‘Danka mai albarka ya koya 
mana mu rogi abincin yinimmu daga gare ka. Muna 
rokonka ka dubi Runcin mutanenka; ka aiko mana da 
sauki cikin wannan Rarancin da mu ke fama da shi. Ka 
dada amfanin gona da albarkarka ta Sama. Ka yarda kuma 
mu karfi kyautarka mai alheri da godiya, mu yi amfani da 
ita zuwa ga daukakarka, da taimakon wadanda ke cikin 
matsuwa, da kuma jin dadimmu; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


27. A LOKACIN 
WATA ALOBA KO BALA'I KO CIWO 


YA Ubangiji mai jin£ai, mu da aka ziyarce mu da aloba 
mai zafi da mace-mace, muna rokonka ka taimake mu ka 
fisshe mu. Ka mai da wannan babban rashin kwanciyar rai 
ya zama albarka a gare mu. Ka yalwata albarkarka ga 
dukkan wadanda ke fama suna nema su kare "yan adan daga 
cuta da azabar jiki; albarkacin Wanda ya warkar ya kuwa 
tsarkake azaba, 'Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 


28. A LOKACIN YAKI 


YA Allah madaukaki, Sarkin sarakuna, Mamallakin dukkan 
abu, babu wata halittad da ta iya tsayayya da ikonka. 
Hakunta masu zunubi a wurinka daidai ne, da kuma nuna 
jinkai ga wadanda ke tuban gaskiya. Muna rokonka da 
tawali'u ka cece mu ka tserad da mu daga hannum maki- 
yammu. Ka kwantad da girman kansu; ka sassauta bakar 


zuciyarsu; ka ruda dabarunsu, domin mu da ka ke kare mu 


da ikonka ka tsare mu a kowane lokaci daga dukkan hatsa- 
rori, mu daukaka ka, wanda Kai kadai ne mai ba da dukkan 


39 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


nasara; albarkacin 'Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 
Ko wannan, 


YA Ubangiji madaukaki, Kai ne hasumiya mai Rarfi ga 
dukkan wadanda ke dogara gare ka. Muna rokonka ka kare 
mu yanzu da har abada. Idan nufinka ne, ka ba mu nasara. 
Da tausayi kuma ka dubi masu rauni da wadanda aka kama 
wurin yaki. Wadanda ke damuwa ka Rarfafa musu gwiwa. 
Ka ta'azantad da wadanda aka yi wa mutuwa. Ka agaji 
wadanda ke bakin mutuwa. Ka ji Ran wadanda aka kashe. 
Ka hanzartad da lokacin da yaki zai Rare a duniya duka; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


29. DOMIN MASU CIWO DA MASU SHAN AZABA 


YA Uba madaukaki, mai ba da rai da lafiya, muna rokonka 
da jinkai ka dubi wadanda ke ciwo da masu shan azaba, 
musamman wadanda a ke fin bidar addwo'immu a kansu, 
domini ta albarkarka a bisansu da bisa masu yi musu 
hidima, su sami lafiyar jiki duk da ta ruhu, idan nufinka ne, 
su kuma ba ka godiya cikin Ikiliziyarka tsattšarka; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


30. DOMIN ASIBITAI DA DAKUNAN JINYA 


YA Allah madaukaki, Danka mai albarka Yesu Almasihu 
ya yi ta yawo yana aikin alheri, yana warkad da dukkan 
cuce-cucen mutane. Muna rokonka ka ci gaba da wannan 
aikinsa na alheri a tsakanimmu, musamman a Asibitai da 
Dakunan Jinya na Rasarmu. Ka Rarfafa, ka warkar, ka 
tsarkake masu ciwo. Ka ba masu magani da likitoci da "yan 
jinya hikima da gwaninta, tausayi da hakuri, Ka kuma aiko 
da albarkarka a kan dukkan masu aikin hana azabar cuta, su 
kuma gabatad da nufinka na Rauna; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


3I. DOMIN KOWANE IRIN MATSAYI NA MUTANE 


Za a karanta wannan addwa a lokacin da ba a fadin Litani 


YA Allah, Mahaliccin dukkan ?yan adan, Mai rikonsu 
kuma, muna rokonka da tawal?u domin dukkam mutane na 
kowane iri, da irin matsayin da su ke ciki. Ka yarda ka 
sanasshé su hanyoyinka, da ikonka na ceto ga dukkan 
kabilai. Muna addu'a musamman domin tabbatar alheri ga 


40 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


Ikiliziya ta duniya duka. Ka bishe ta da Ruhunka Mai 
tsarki ka mallake ta, domin dukkan wadanda ke shaida suna 
kiran kansu masu bin Yesu ne, a bishe su cikin hanyar 
gaskiya, su riki Bangaskiya game da hada kai na Ruhu Mai 
tsarki, wajen Kulla aminci da zaman gaskiya. Daga bisani 
muna danka wa hannunka na alheri, ya Uba, dukkan 
wadanda wahala ko Runci ya same su ta kowace hanya, ko 
ga hankalinsu, ko ga jikinsu, ko ga zamansu: [musamman 
wadanda aka fi bidar addwarmu a kansu]. Ka yarda ka tai- 
make su ka ba su sauki bisa ga bukace-bukacensu, ka ba su 
hakuri cikin dukkan wahalarsu da sakamakon farinciki daga 
cikin masifunsu. Muna rokonka wannan sabo da Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


32. TUNAWA DA TSARKAKA 


YA Allah na dukkan ruhohin talikai, muna yabo muna 
daukaka sunanka mai tsarki domin dukkan bayinka 
wadanda suka gama tseren zamansu a duniya cikin bangas- 
kiya gare ka da tsoronka; [domin Budurwa Maryamu mai 
albarka, domin waliyai tsarkaka, da Annabawa, da Manzan- 
ni, da Masu shahada, da sauran dukkan bayinka masu 
aminci) da wadanda muka sani, da wadanda ba mu sani ba. 
Muna rokonka kuma ka karfafa mu ta wajen gurbinsu da 
zumuntarsu, don mu isa samun rabo cikin gadon tsarkakan 
da ke cikin haske; albarkacin 'Danka Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
Ko wannan, 


YA Ubangiji Allah madawwami, wanda ke rayad da 
dukkan ruhohi, muna rokonka ka zubo haskenka da taima- 
konka na Sama bisa Ikiliziyarka da ke Firdausi da kuma 
nan duniya. Ka yarda kuma mu rika bin gurbi mai kyau na 
wadanda suka Raunace ka suka bauta maka a nan, yanzu 
kuma suna hutu, har daga bisani tare da su mu kai ga ci- 
kakken farinciki madawwami; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


Idan akwai dalili a Rara yin addwa domin wadansu bukace- 
bukace, sai a ci gaba da cewa, Mu yi addwa domin ... Saia 
yi shuru dan lokaci kadan, se an nan a ce, 

Malami. Ya Ubangiji, ka ji addu'armu. 

Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 


4I 


ADDU'O'IN LOKATAI DABAN DABAN 


ADDU'O'IN DA ZAI YIWU A KARANTA 
BAYAN KOWACE ADDU'AD 
DA AKA RIGA AKA KARANTA 


YA Allah, kullayomi nufinka ne ka yi jinkai da gafara. Ka 
kari roke-roken bayinka masu tawali'u; kuma ko da ya ke 
sarkokin zunubammu sun daure mu, bisa ga tausayinka da 
jinkanka mai yawa ka kwance mana su, domin daukakar 
Mai sadarwa da Mai tsaya mana a gabanka, Yesu Almasihu. 
Aman. 


YA Ubangiji, ka tuna da abin da ka aikata a cikimmu, ba 
abin da ya kamace mu ba. Kuma da ya ke ka kira mu mu 
bauta maka, ka sa mu. cancanci kirammu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, ka agaje mu dukkan yinin nan na wannan rai 
mai fitina, har inuwoyi sun yi tsawo, maraice ya yi, hayani- 
yar duniya kuma ya kwanta, dawainiyar rai ta Rare, aiki- 
mmu ya cika. Sa'an nan, ya Ubangiji, cikin jinkanka ka ba 
mu masauki mai kyau, da hutu mai tsarki, da salama daga 
bisani; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


ADDU'O'I DAGA CIKIN KA'IDAR BA DA 
JIBIN UBANGIJI 


YA Ubangiji, da jinkai ka agaje mu a cikin roke-rokemmu 
da addwo'immu. Ka buda hanyar bayinka zuwa ga samun 
ceto madawwami, har a cikin sauye-sauyen zamani na 
wannan rai mai Rarewa a kiyaye mu kullayomi bisa 
alherinka da taimakonka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji madaukaki, Allah madawwami, muna 
rogonka ka yarda ka bi da zukatammu da jikunammu, ka 
tsarkake su, ka kuma mallake su, don mu bi hanyar 
umarninka, mu kuma aikata su. Bisa ga kariyarka mai Rarfi 
a yanzu da kuma har abada, ka tsare jikunammu da ruho- 
himmu; albarkacin Macecimmu, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


YA Allah madaukaki, muna rokonka ka yarda Maganarka 
da muka ji da kunnuwammu a yau, bisa alherinka ta dasu 


42 


GODIYA DABAN DABAN 


a cikin zukatammu, har da za ta ba da kyawawan 'ya'ya na 
halin zama mai aminci, zuwa girman sunanka da yabonsa 
kuma; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, ka bishe mu a cikin dukkan alamurammu da 
jinganka mai alheri; ka tafiyad da mu da taimakonka marar 
iyaka. Ka nufa mu fara, mu aikata, mu kuma gama dukkan 
ayyukammu cikinka, don mu girmama sunanka mai tsarki, 
daga bisani kuma bisa jinkanka mu sami rai madawwami; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu, Amin. 


YA Allah madaukaki, mafarin dukkan hikima, ka san buka- 
tammu tum ba mu roka ba, da kuma jahilcimmu na yin 
roko. Muna rokonka ka dubi kasawarmu da jinkai. Kuma 
abubuwan da ba mu isa mu roke su ba, sabo da makantarmu 
ta hana mu roka, ka yarda ka ba mu su, don isar 'Danka 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah madaukaki, ka yi alkawari za ka ji koke-koken 
wadanda ke roko cikin sunan ‘Danka. Muna rokonka da 
jinRai ka saurari addwo’'immu da roke-roken da muka yi 
maka a yanzu. Ka ba mu dukkan abubuwan da muka roka 
da bangaskiya bisa ga nufinka, sabo da biyan bukatummu, 
don bayyana daukakarka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


GODIYA DABAN DABAN 
GODIYA TA TARAYYA 


Malami zai fadi wannan, shi kadai, ko kuwa Malami da 
Jamaga tare. 


YA Allah madaukaki, Uban dukkan jinkai, mu bayinka 
kasassu muna yi maka godiya da tawali'u daga zuciyarmu, 
sabo da dukkan alheranka na Rauna zuwa gare mu da 
mutane duka; [musamman . . . ]. Muna yabonka sabo da 
ka halicce mu, ka kiyaye mu, ka ba mu dukkan albarkai na 
wannan rai; amma fiye da komai domin Raunarka da ka yi 
mafi gaban kwantanci, da Ubangijimmu Yesu Almasihu ya 
fanshi duniya; domin hanyoyin alheri, da sa zuciya ga 
samun daukaka, Muna rokonka kuma ka sa mu fahinta 
dukkan jinRanka, har mu yi maka godiya daga zuciyarmu 
ba da munafunci ba, kuma mu bayyana yabonka, ba da 
bakimmu kadai ba, amma da irin zamammu kuma, mu ba 


43 


GODIYA DABAN DABAN 


da kammu ga bautarka, mu yi tafiya a gabanka da tsarki da 
aikin gaskiya dukkan kwanakimmu; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu, wanda dukkan girma da daukaka su 
tabbata a gare shi, tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, ba 
matuka, Amin. 


DOMIN SAKEWAR YANAYI 


YA Ubangiji Allah, bisa jinkanka ne ka hutad da bayinka 
ka taimake su ta sakewar yanayi, Muna yi maka godiya daga 
zukatammu domin wannan alherinka zuwa gare mu. Muna 
rokonka ka yi mana alheri mu yi amfani da dukkan jinkanka, 
zuwa ga girman sunanka mai tsarki da daukakarsa ; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN ALBARKAR GIRBI 


YA Ubangiji Allah madaukaki, Mahaliccin dukkan abu da 
Ubansu kuma, muna yi maka godiya daga zukatammu, 
domin ka ayyana wa 'yan adan lokacin shuka da lokacin 
girbi, yanzu kuwa ka ba mu, mu 'ya'yanka, amfanin gona 
bisa lokacinsu. Muna yabonka domin wadannan da dukkan 
sauran alherinka, muna daukaka sunanka mai girma; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN YALWA 


YA Uba mai yawan jinRai, bisa rahamarka ne ka ji addwo'in 
masu ibada na Ikiliziyarka, ka juyad da matsimmu ya zama 
yalwa. Muna yi maka godiya da ladabi domin wannan 
muhimmiyar baiwataka. Muna ro£onka ka ci gaba da Rau- 
narka mai nasiha gare mu, domin Rasarmu ta ba da amfa- 
ninta a yalwace, zuwa ga girmanka da kuma jin dadimmu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN SALAMA DA TSIRA DAGA MAKIYAMMU 


YA Allah madaukaki, Kai ne hasumiya mai Rarfi da ke kare 
mu bayinka daga harin makiyammu. Muna yabonka muna 
yi maka godiya domin ka tsirad da mu daga abokan 
gabammu, da alherinka kuma ka ba mu kyautar salama. 
Mun bayyana yarda bisa alherinka ne kadai aka kiyaye mu. 
Muna rokonka kuma ka rika nuna mana wannan jinkanka, 
har kulum mu shaida kai ne Macecimmu mai Rarfi; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin, 


44 


GODIYA DABAN DABAN 


DOMIN 
KOMAWAD DA SALAMAR JAMA'A A KASAR NAN 


YA Allah madawwami, Ubammu na Sama, Kai kadai ne 
ka nufi mutane su kasance da hankali daya cikin gida. Muna 
daukaka sunanka mai tsarki domin ya gamshe ka ka tsayad 
da husuma wadda ta ci karfimmu cikin kwanakin nan. Muna 
rokonka da tawali’u ka yi wa dukkammu alheri, domin nan 
gaba mu yi tafiya da ladabi bisa umarninka mai tsarki. Ka 
taimake mu mu yi zaman natsuwa da salama game da 
dukkan ibada da sahihanci, kullum mu mika maka baikon 


yabommu da godiyarmu; albarkacin A 
Ubangijimmu. Amin. ? Yesu Almasihu 


DOMIN 
CETO DAGA ALOBA KO BALA’I KO CIWO 


YA Ubangiji Allah, ba nufinka ba ne ka wahalad da "yan 
adan. Muna yi maka godiya da dukkan zuciyarmu, domin 
cikin jinganka ka cece mu daga ciwo da azaba. Da zukata 
masu godiya muna bukatar mu mika kammu ga alherinka 
da rayukammu da jikunammu, su zama hadaya rayayyiya 
gare ka; kullum muna yabo muna daukaka nasiharka cikin 


a aha ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 


DOMIN BABTISMA 


YA Allah madaukaki, Ubammu na Sama, wanda ka ba mu 
Farillar Babtisma domin wadanda aka sake haifarsu su zama 
magadan ceto madawwami, muna yi maka godiya daga 
zuciyarmu domin wannan kyautarka. Kuma muna rokonka 
da tawali'u ka yarda mu da aka maishe mu abokan tarayyar 
mutuwar 'Danka, a maishe mu abokan tarayya ga tashinsa; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. : 


DOMIN JIBIN UBANGIJI 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, wanda ka a 

i | ana wann 
Farilla, domin ta tabbata mana da ada ya kuma aa 
mana da radadinka kullum, ka yarda mu da mu ke ci da 
bangaskiya tare da godiya mu yi girma ta kowace hanya 
Saka, sang eman kai ga farincikinka madawwami; Kai da ka 

ayayye kana mulki tare da Uba da Ruh j i 
Allah daya ba matuka. Amin. ERRARE TAN 


45 


DAGA KARSHE 


Ko wannan, 
YA Ubangiji, wanda ka bar mana Farilla mai ban al'ajabi, 
don ta tuna mana da radadinka, ka yarda mu girmama 
zuzzurfan aľamuran nan na Jikinka da Jininka, har a 
koyaushe mu san amfanin fansarka cikin zukatammu; Kai 
da ka ke rayayye kana mulki tare da Uba cikin dayantuwar 
Ruhu Mai tsarki, Allah daya ba matuka. Amin. 
Idan ana bukatar a yi godiya domin wadansu alherai, ya isa 
a ce, Mu gode wa Allah domin ... Sai a yi shuru dan 
lokaci kadan, sa an nan a ce, | 
Malami. Ku yabi Allah, domin shi mai alheri ne. 
Amshi. Jingansa kuma ya tabbata har abada. 


DAGA KARSHE 
Addw oi da Godiya za a Rare su da daya daga cikin wadan- 
nan. Ana iya karanta daya kuma bayan Sanyayyar Addwa 
ta uku a Addwar Maraice. 

I 

Malami. Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Malami. Mu yabi Ubangiji. 
Amshi. Godiya ta tabbata ga Allah. 


2 

GA Allah Uba, wanda ya Raunace mu, ya karbe mu ta 
wurin Kaunataccen ‘Dansa: 

Ga Allah Da, wanda ya Raunace mu, ya kwance mana 
Rangin zunubammu ta jininsa: 

Ga Allah Ruhu Mai tsarki, wanda ke kwarara Raunar 
Allah a zukatammu: 

Ga Allah daya mai gaskiya, dukkan Rauna da dukkan 
daukaka su tabbata yanzu da dukkan zamanai. Amin. 


3 


ALLAH Madaukaki mai jinĝai ya albarkace mu ya tsare 
mu cikin daren nan da har abada abadin. Amin. 


45 


DAGA KARSHE 


4 

ADDU'AR KIRSOSTOM ADALI | 
YA Allah madaukaki, wanda ka ba mu alheri a wannan 
lokaci da zuciya daya mu yi maka addwo'immu na tarayya 
ka yi alkawari idan mutum biyu ko uku sun taru cikin 
sunanka, za ka biya bukatunsu. Ya Ubangiji, ka cika mura- 
din bayinka da roRe-rokensu yanzu, yadda za su fi amfani 
a gare su, kana ba mu sanin gaskiyarka cikin zamanin nan, 
cikin zamani mai zuwa kuma rai madawwami. Amin. 


Korintiyawa II.13.14 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da 
mu duka har abada abadin. Amin. 


47 


SANYAYYUN ADDU'O'I 
DA 
WASIKU DA BISHARA 


ZA A YI AMFANI DA SUA DUKKAN 
KWANAKIN SHEKARA 


Da maraice kafin Ranar Lahadi ko Rana Tsatisarka, za a 
karanta Sanyayyar Addwa ta Ranar. 


Addwar da Wasikar da Bisharad da aka sanya domin Lahadi A 
za a yi amfani da su cikin dukkan makon da ke biye, in ba 
a sanya wadansu ba. ! 


LAHADI TA FARI CIKIN ADVENT 
WATO 


KWANAKIN TUNAWA 
DA ZUWAN ALMASIHU 


SANYAYYAR ADDU’A - 


YA Allah madaukaki, ka yi mana alheri ka taimake mu mu 
watsad da ayyukan duhu, mu yi damara da kayan damara 
na haske, a zamanin wannan rai mai Rarewa, wanda a 
cikinsa ne Yesu Almasihu ya zo gare mu da tawali'u mai 
yawa; domin a rana ta Rarshe, sa'ad da zai zo cikin Zatinsa 
madaukaki, don ya yi wa rayayyu da matattu shari'a, mu 
tashi zuwa rai marar Rarewa; albarkacin Shi wanda ya ke 
rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, yanzu 
da har abada. Amin. 

Za a rika karanta wannan Sanyayyar Addwa kowace rana 
cikin Advent, bayan wadansu Sanyayyun Addwo'i, har ya 
zuwa Fajiberen Kirsimati. 


WASIKA. Romawa 13.8—14. 
BISHARA. Matta 21.1-13. 


LAHADI TA BIYU CIKIN ADVENT 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji mai albarka, wanda ka nufa aka rubuta 
dukkan Littattafai Masu tsarki domin a koya mana; ka 


48 


DA WASIKU DA BISHARA 


yarda mu saurare su, mu karanta su, mu kula da su, mu 
koye su, har mu amfana; domin ta jimiri da taimakon 
Maganarka mai tsarki mu dore cikin sazuciyan nan mai 
albarka ta samun rai madawwami, mu rike ta kankan. 
Domin ita ce ka ba mu albarkacin Macecimmu, Yesu 
Almasihu. Amin. 


WASIKA. Romawa 15.4-13. 
BISHARA. Luka 21.25-33. 


LAHADI TA UKU CIKIN ADVENT 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, kafin zuwanka na farko ka 
aiko manzonka ya shirya maka hanya. Muna rokonka ka 
nufa masu hidima da masu lura da rikon amanar zurfafan 
aľamuranka su kuma su shirya maka hanya, ta juyo da 
zukatam marasa biyayya su bi hikimar masu adalci. Ta 
haka a zuwanka na biyu garin yi wa duniya shari'a, a iske 
mu mutane abin karba a gare ka; Kai da ka ke rayayye kana 
mulki tare da Uba da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har 
abada abadin. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 1.4.1-5. 
BISHARA. Matta 11.2-10. 


LAHADI TA HUDU CIKIN ADVENT 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka bayyana ikonka, ka shigo 
tsakanimmu, ka agaje mu da Rarfinka mai yawa. Kuma ko 
da ya ke zunubammu da muguntammu suna hana mu yin 
tseren nan da ke gabammu, ka nufa alherinka mai yawa da 
jinRanka su taimake mu, su cece mu kuma da hanzari, ta 
dalilin kafarad da Danka Ubangijimmu ya yi. Girma da 
daukaka su tabbata a gare shi tare da Kai da Ruhu Mai 
tsarki, har matukar zamani. Amin. 


WASIKA. Filibiyawa 4.4-7. 
BISHARA. Yohanna 1.19-28. 


49 


SANYAYYUN ADDU’O’I 


RANAR KIRSIMATI 
WATO 
RANAR HAIFUWAR UBANGIJIMMU 


25 GA DISAMBA 
SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, ka ba mu Danka makadaici ya dauki 
dabi'armu, kā kuma nufi Budurwa mai tsarkin rai ta haife 
shi a lokaci ya wannan. Tun da ya ke an sake haifuwarmu, 
an kuma maishe mu 'ya'yanka ta wurin tallafanci da alheri, 
ka nufa Ruhunka Mai tsarki ya rika sabunta mu kowace 
rana; albarkacin Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana 
mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada 
abadin. Amin. 


WASIKA. Ibraniyawa 1.1-12. 
BISHARA. Yohanna 1.1-14. 


RANAR ISTIFANUS ADALI 
26 GA DISAMBA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna ro£onka ka sa a cikin dukkan wahalad 
da mu ke sha a duniya sabo da shaidar Gaskiyarka, mu zuba 
ido Sama, ta bangaskiya mu ga daukakad da za a bayyana. 
Kuma da ya ke mu cikakku ne da Ruhu Mai tsarki, mu 
koyi yadda za mu Kaunaci masu tsananta mana, mu sa musu 
albarka, bisa gurbin Istifanus Adali, mai shahadanka na 
‘farko, wanda ya yi addu'a gare ka don makisansa, ya Yesu 
Mai albarka; Kai da ka ke tsaye a hannun dama na Allah 
don taimakon dukkan masu shan wahala sabili da Kai, 
wanda Kai kadai ne Mai sadarwa da Mai tsaya mana a gun 
Uba. Amin. 


Sgan nan za a karanta Sanyayyar Addwa ta Ranar Kirsi- 
mati, wadda za a rika karantawa kowace rana har ya zuwa 
karshen shekara. 

MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 7.55-60. 
BISHARA. Matta 23.34-39. 


50 


DA WASIKU DA BISHARA 


RANAR YOHANNA ADALI 
MAI BISHARA 


27 GA DISAMBA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji mai jinkai, muna rokonka ka sa haskenka bisa 
Ikiliziyarka; kuma sabo da wayewar kai ta koyarwar 
Yohanna, Manzonka mai Bishara mai albarka, ka yarda ta 
yi tafiya cikin hasken gaskiyarka, domin a Rarshe ta kai ga 
hasken rai madawwami; albarkacin Yesu AlmasihuUbangi- 
jimmu, Amin. 

WASIKA. Yohanna I.r.1-10. 

BISHARA, Yohanna 21.19b-25. 


RANAR TUNAWA 
DA JARIRAI MARASA LAIFI 


28 GA DISAMBA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, wanda ka Raddara “yan yara da masu 
shan mama su yabe ka, ka kuma sa jarirai su daukaka ka ta 
mutuwarsu, ka kăshe zukatammu ga dukkan miyagun 
halayemmu. Ka kuma Rarfafa mu da alherinka har mu 
daukaka sunanka mai tsarki, ta zamammu marar laifi da 
bangaskiyarmu mai aminci har ga mutuwa ; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


MAIMAKON WASIKA. Ru'ya ta Yohanna 14.15. 
BISHARA. Matta 2.13-18. 


LAHADI TA FARI 
BAYAN KIRSIMATI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, kā ba mu Danka makadaici ya dauki 
dabi'armu, ka kuma nufi Budurwa mai tsarkin rai ta haife 
shi a lokaci ya wannan. Tun da ya ke an sake haifuwarmu, 
an kuma maishe mu 'ya'yanka ta wurin tallafanci da alheri 

ka nufa Ruhunka Mai tsarki ya rika sabunta mu kowace 
rana; albarkacin Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana 


3 +H.P.B. SI 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada 
abadin. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 4.1-7. 
BISHARA. Matta 1.18-25. 


SABUWAR SHEKARA 
DA RANAR KACIYAR ALMASIHU 


I GA JANAIRU 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, bisa nufinka ne aka yi wa Danka mai 
albarka kaciya, ya kuma yi biyayya da umarnin da aka 
sanya wa "yan adan. Ka yi mana kaciya mai gaskiya ta 
ruhaniya, domin mu yi biyayya da nufinka mai albarka 
cikin dukkan abu. Ka kuma kashe zukatammu da dukkan 
gabobimmu ga dukkan sha'awoyin duniya da na jiki; 
albarkacin Shi da ke Danka, Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 


YA Ubangiji Allah madawwami, wanda ka kawo bayinka 
farkon wannan shekara, muna rokonka da tawali'u ka 
gafarta mana sabe-saben da muka yi a da; da alheri kuma 
ka dawwama tare da mu dukkan kwanakin rammu; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 4.8-14: ko, Afisawa 2.11-18. 
BISHARA. Luka 2.15-21. 


LAHADI TA BIYU 
BAYAN KIRSIMATI 


Sai a yi amfani da wadannan kowace rana bayan Ranar 
Kaciya har ya zuwa Epiphany. 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, da aVajabi ne ka halicci "yan adan cikin 
siffarka, kuma da al'ajabi mafi girma ka fanshe su. Muna 
roRkonka ka nufa, yadda ka mai da Danka Ubangijimmu 
Yesu Almasihu ya dauki siffar "yan adan, haka mu kuma mu 
zama masu tarayya ga yanayin Allahntakarka; albarkacin 
‘Danka da ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai 
tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 11.8.9. 
BISHARA. Yohanna 1,14-18. 


52 


DA WASIKU DA BISHARA 


EPIPHANY 
WATO 


BAYYANUWAR ALMASIHU 
GA SAURAN AL UMMA 


6 GA JANAIRU 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah, wanda ka bayyana 'Danka makadaici ga sauran 
al” umma ta biyaswar tauraro; da jingai ka yarda ka bi da 
mu da muka san ka yanzu ta bangaskiya, har mu kai ga 
sanin Allahntakarka madaukaki bayan wannan rai; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Afisawa 3.1-12. 

BISHARA. Matta 2.1-12. 

An yarda a rika karanta wadannan har kwana bakwai 
bayan Epiphany ban da Lahadin. 


LAHADI TA FARI 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna rokonka da jinkanka ka karbi addu’ o’in 
mutanenka da ke kira gare ka. Ka nufa su gane, su kuma 
fahinci abubuwan da suka kamace su su yi, su kuma sami 
alberi da ikon da za su aikata su da aminci; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 12.1-5. 
BISHARA. Luka 2.411-52. 


LAHADI TA BIYU 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda ke mallakar 
dukkan abubuwan da ke cikin Sama da Kasa, da jingai ka ji 
roke-roRen mutanenka, ka ba mu salamarka kuma dukkan. 
kwanakin rammu; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 

WASIKA. Romawa 12.6-16b. 

BISHARA. Yobanna 2.1-11. 


53 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


LAHADI TA UKU 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, da jinkai ka dubi rashin 
Karfimmu ; kuma ka mika hannun damanka, domin ka kare 
mu daga dukkan hatsarori, ka taimake mu cikin dukkan 
bukace-bukacemmu; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 12.16C-21. 
BISHARA. Matta 8.1-13. 


LAHADI TA HUDU 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah, ka sani muna cikin manyan hatsarori masu yawa, 
kuma sabo da rashin Rarfin dabi'armu ba ma iya tsayawa 
sosai kullum ba. Ka ba mu Karfi da kariyarka, don su agaje 
mu cikin dukkan hatsarori, su fisshe mu kuma daga dukkan 
jarabobi; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 13.1-7. 
BISHARA. Matta 8.23-34. 


LAHADI TA BIYAR 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka rike Ikiliziyarka, iyalin 
gidanka, a koyaushe cikin addininka mai gaskiya, domin su 
wadanda ke sa zuciya ga alherinka na Sama kadai, har abada 
ka kare su da ikonka mai girma; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Kolosiyawa 3.12-17. 
BISHARA. Matta 13.24b-30. 


54 


DA WASIKU DA BISHARA 


LAHADI TA SHIDA 
BAYAN EPIPHANY 


SANYAYYAR ADDU’A 

YA Allah, ka bayyana 'Danka mai albarka domin ya hallaka 
ayyukan Shaidan, ya maishe mu 'ya'yan Allah da magadan 
rai madawwami. Muna rokonka ka nufa mu da mu ke da 
wannan bege mu tsarkake kammu, kamar yadda Shi mai 
tsarki ne; domin in ya sake bayyana da iko da daukaka mai 
yawa a maishe mu kamarsa cikin madawwamin mulkinsa 
madaukaki, inda ya ke raye yana mulki tare da Kai, ya Uba, 
da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 
WASIKA. Yohanna 1.3.1-8. 

BISHARA, Matta 24.23-31. 


LAHADI TA UKU KAFIN LENTI 
ANA CE DA ITA 
SEPTUAGESIMA 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, muna roRonka ka yi mana alheri, ka saurari 
addwo'in mutanenka, domin mu da muka cancanci hukunci 
sabo da laifofimmu mu sami ceto bisa rahamarka da 
jinganka, domin girman sunanka; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Macecimmu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da 
Kai da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. 
Amin. 
WASIKA. Korintiyawa 1.9.24-27. 
BISHARA. Matta 20.1-16. 


LAHADI TA BIYU KAFIN LENTI 
ANA CE DA ITA 
SEXAGESIMA 


SANYAYYAR ADDU’A 
YA Ubangiji Allah, ka sani ba mu amince da kowane 
abin da mu ke yi ba, ka ji Rammu ka nufa bisa ikonka a kare 
mu daga ‘dukkan wahalce-wahalce; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA, Korintiyawa Il.II.19—31, 
BISHARA. Luka 8.4-15. 


55 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


LAHADI KAFIN LENTI 
ANA CE DA ITA 


QUINQUAGESIMA 
SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, ka koya mana dukkan ayyukammu, im ba 
Rauna, ba su da amfani. Ka aiko da Ruhunka Mai tsarki, ka 
cika zukatammu da kyakkyawar baiwan nan, Rauna, wadda 
ke hada mu cikin salama da kowace halin nagarta ; kuma, im 
ba tare da ita ba, kowane mai rai tamkar matacce ne a gare 
ka. Ka ba mu wannan; albarkacin Danka Makadaici, Yesu 
Almasihu. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 1.13.1-13. 
BISHARA. Luka 18.31-43. 


RANA TA FARI CIKIN LENTI 
ANA CE DA ITA 
LARABAR HURWA 
SANYAYYAR ADDU’A 

YA Allah madaukaki madawwami, ba ka Kin kowane abin 
da ka halitta, kana kuwa gafarta zunuban dukkam masu 
tuba. Ka halicci zukata sababbi masu tuba a cikimmu, 
domin mu yi kukan zunubammu yadda ya kamata, mu gane 
kasawarmu, mu sami cikakkun shafewa da gafara daga gare 
ka, ya Allah na dukkan jin£ai; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
Za a rika karanta wannan Sanyayyar Addwa kowace rana 
cikin Lenti, bayan Sanyayyar Addwa ta ranar, har ya zuwa 
ran Alhamis kafin Ista. 
MAIMAKON WASIKA. Joel 2.12-17. 
BISHARA. Matta 6.16-21. 


LAHADI TA FARI CIKIN LENTI 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, wanda ka yi ta'awwwi kwana arba'in dare 
da rana sabili da mu, ka yi mana alherin da za mu yi irin 
wannan kamewa, domin, lokacin da Ruhu ke rinjayar 
jikimmu, mu rika biyayya da nufinka mai aminci, cikin 
56 


DA WASIKU DA BISHARA 


hakikanin gaskiya da tsarkakewa, sabo da girmanka da 
daukakarka ; Kai da ka ke rayayye kana mulki tare da Uba 
da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har matukar zamani. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa II.6.1-I0. 
BISHARA. Matta 4.1-11. 


LAHADI TA BIYU CIKIN LENTI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, ka sani ba mu da ikon taimakon 
kammu da kammu. Ka kiyaye jikimmu da ruhummu 
domin a kare mu daga dukkan wahalan da ke samun 
jiki, da kuma dukkan miyagun tunanin da ke raunana ruhu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Tassalunikawa 1.4.1-8. 

BISHARA. Matta 15.21-28. 


LAHADI TA UKU CIKIN LENTI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, muna rokonka ka biya wa bayinka 
masu tawaliu muradin zuciyarsu, ka kuma mika hannun 
dama na Zatinka ya kare mu daga dukkan makiyammu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Afisawa 5.1-14. 
BISHARA. Luka 11.14-28. 


LAHADI TA HUDU CIKIN LENTI 
ANA CE DA ITA 
LAHADIN TUNAWA DA IYAYE MATA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, mu da muka cancanci hukunci sabo 
da muguntarmu, muna rokonka ka ji kammu, bisa taimakon 
alherinka ka kubutad da mu; albarkacin Macecimmu, 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 4.21-31: ko, Ibraniyawa 12.22-24. 
BISHARA. Yohanna 6.1-14. 


57 


SANYAYYUN ADDU’O’I 


LAHADI TA BIYAR CIKIN LENTI 
ANA CE DA ITA 


LAHADIN RADADIN ALMASIHU 
SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah madaukaki, muna rokonka ka ji Ran mutanenka; 
da alherinka mai yawa ka mallake su, ka kiyaye su kuma 
cikin jiki da ruhu, nan gaba har abada; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu, Amin. 
WASIKA. Ibraniyawa 9.11-15. 
BISHARA. Yohanna 8.46-59b. 


LAHADI KAFIN ISTA 
ANA CE DA ITA 
LAHADIN GANYEN DABINO 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, sabo da yawan Raunad 
da ka yi wa *yan adan ne, ka aiko da Danka Macecimmu 
Yesu Almasihu ya dauka wa kansa jiki irin namu, ya sha 
radadin mutuwa bisa giciye, domin dukkan "yan adan su yi 
koyi da tawali' unsa mai yawa. Da jinkai ka nufa mu yi koyi 
da hakurinsa, mu kuma zama masu tarayya ga tashinsa, Shi 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Filibiyawa 2.5-11. 
BISHARA. Matta 27.1-54. 


Idan za a ba da Jibin Ubangiji fiye da sau daya a ranan nan, 
an -yarda a karanta Matta 21.1-13 a sauransu domin 
Bisharar maimakon wadda aka sanya. 


RAN LITININ 
CIKIN MAKO TSATTSARKA 


MAIMAKON WASIKA. Ishaya 63.1-19. 
BISHARA. Markus 14.1-72. 


RAN TALATA 
MAIMAKON WASIKA, Ishaya 50.5-11. 
BISHARA. Markus 15.1-39. 


58 


DA WASIKU DA BISHARA 


RAN LARABA 


WASIKA. Ibraniyawa 9.16-28. 
BISHARA. Luka 22.1-71. 


RAN ALHAMIS 


WASIKA. Korintiyawa 1.11.17-34. 
BISHARA. Luka 23.1-49. 


RAN JUMA'A TSATTSARKA 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


YA Allah madaukaki, muna rokonka da alheri ka dubi 
jama'an nan, iyalinka, wadda dominta ne Ubangijimmu 
Yesu Almasihu ya yarda a ci amanarsa, a bashe shi ga 
hannun miyagun mutane, ya kuma sha radadin mutuwa 
bisa giciye; Shi da ke rayayye yana mulki tare da Kai da 
Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


YA Allah madaukaki madawwami, Ruhunka ne ya ke 
mallakar dukkan jikin Ikiliziyarka, yana tsarkake ta. Ka 
saurari roke-rokemmu da addu'o”immu da mu ke yi maka, 
sabo da kowane irin dangi na cikin Ikiliziyarka tsattsarka. 
Ka nufa dukkan gabobinta cikin nasu aiki da hidima su 
bauta maka da gaskiya da ibada; albarkacin Macecimmu, 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah mai jinRai, Mahaliccin dukkan 'yan adan, ba ka 
Rin kowane abin da ka halitta, ba ka kuwa son kowane mai 
zunubi ya halaka, amma ka fi so ya juyo, ya sami rai madaw- 
wami. Ka yi wa dukkan Yahudawa jin£ai, da Musulmi, 
da marasa binka, da rudaddu; ka raba su da jahilci da 
taurin zuciya da raina Maganarka. Ka nufe su da komowa 
zuwa garkenka, ya Ubangiji mai albarka, domin su sami 
ceto tare da sauran Isra'ilawa na gaskiya, su zama garke 
daya, hannun makiyayi daya, Yesu Almasihu Ubangijim- 
mu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu 
Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


WASIKA. Ibraniyawa 10.1-25. 
BISHARA. Yohanna 19.1-37. 


37 59 


SANYAYYUN ADDU'O'I 
JAJIBEREN ISTA 


SANYAYYAR ADDU'A 

YA Ubangiji Allah, mu da aka yi mana Babtisma zuwa 
mutuwar 'Danka Mai albarka, Macecimmu Yesu Alma- 
sihu, ka nufa ta rika kashe sha'awoyin zukatammu a 
binne mu tare da shi, domin ta hanyar kabari da Rofar 
mutuwa mu wuce zuwa ga tashimmu na farinciki, sabo da 
Shi wanda ya mutu, aka binne shi, ya kuma tashi daga 
matattu domimmu, 'Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 

WASIKA. Bitrus 1.3.17-22. 

BISHARA. Matta 27.5766. 


RANAR ISTA 
WATO 
RANAR TASHIN YESU 
DAGA MATATTU 


A Addwar Safe Ranar Ista da kwana bakwai bayanta, 
maimakon Venite, za a karanta ko a rawa wannan, 


WAKAR ISTA 


GAMA an yanka Paskarmu, wato Almasihu : mu fa bari 
mu yi idimmu. 

2 Batare da tsofon yisti ba : ba kuwa da yisti na Keta da 
na mugunta ba. 

3 Amma da gurasa mara yisti : ta sahihanci da ta 
gaskiya. (Korintiyawa L. 5.7,8.) 

4 Almasihu da shi ke ya tashi daga matattu : ba shi 
koma mutuwa ba. 

5 Nan gaba mutuwa ba ta da sauran mulki a kansa : 
gama mutuwa da ya mutu, ya mutu ga zunubi sau daya, 

6 Amma rai da ya ke rayuwa : yana rayuwa ga Allah. 

7 Hakanan ku kuma, ku mai da kanku matattu ne ga 
zunubi : amma rayayyu ga Allah, cikin Almasihu Yesu. 

(Romawa 6.9-11). 

8 An ta da Almasihu daga matattu : 'ya'yan fari daga 
cikin wadanda ke barci. 

9 Gama tun da mutuwa ta wurin mutum ta ke : ta 
wurin mutum kuma tashin matattu ya ke. | 


60 


DA WASIKU DA BISHARA 


10 Gama kamar yadda cikin Adamu duka suna mutu- 
wa : hakanan cikin Almasihu duka za su rayu. 
(Korintiyawa I.15.20-22.) 
Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 
Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuRa. Amin. 


SANYAYYAR ADDU'A 

YA Allah madaukaki, ta albarkacin Danka makadaici 
Yesu Almasihu ne ka yi nasara da mutuwa, ka kuwa bude 
mana Rofar rai madawwami. Muna rokonka da tawali”u, 
kamar yadda bisa alherinka ka sa muradai masu kyau cikin 
zukatammu, hakanan kuma bisa ga taimakonka na kullum 
ka nufe mu da cika su; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai da 
Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada, ba matuka. Amin. 
An yarda a kara wannan addwa a karanta Ranar Ista, da 
kwanaki bakwai na gaba. 

YA Allah, wanda ka ba da Danka makadaici ya mutu kan 
giciye don fansarmu, kuma ta madaukakin tashinsa ka cece 
mu daga ikon makiyimmu; ka yarda mu mutu ga zunubi 
kowace rana tutur, har mu rayu tare da shi cikin murnar 
tashinsa ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Kolosiyawa 3.1-7. 

BISHARA. Yohanna 20.1-10. 


RAN LITININ BAYAN ISTA 
MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 10.34-43. 
BISHARA. Luka 24.13-35. 

RAN TALATA BAYAN ISTA 
MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 13.26-41. 
BISHARA. Luka 24.36-48. 

LAHADI TA FARI BAYAN ISTA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Uba madaukaki, wanda ka ba da makadaicin Danka 
ya mutu sabo da zunubammu, yă kuma tashi don bara- 
tarmu; ka nufa mu kau da yisti na Reta da na mugunta daga 


6I 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


zukatammu, domin mu bauta maka kullum cikin tsabtar 
rai da gaskiya kuma; albarkacin 'Danka Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Yohanna 1.5.4-12. 

BISHARA. Yohanna 20.19-23. 


LAHADI TA BIYU BAYAN ISTA 
SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, wanda ka ba da makadaicin Danka 
ya zama mana hadaya don kau da zunubi, da kuma kwa- 
tancin rai mai ibada; ka ba mu alherin da za mu karbi 
wannan albarka marar iyaka kullum da matukar godiya, 
mu yi Rokari kuma kowace rana mu bi gurabu masu 
albarka na kamiltaccen zamansa mai tsarki; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Bitrus I.2.19-25. 

BISHARA. Yohanna 10.11-16. 


LAHADI TA UKU BAYAN ISTA 
SANYAYYAR ADDU’A | 


YA Allah madaukaki, wanda kana nuna hasken gaskiyarka 
ga wadanda ke karkacewa, da nufin su juyo cikin hanyar 
gaskiya; ka nufa dukkan wadanda aka shigo da su cikin 
zumuntar Addinin Almasihu, su rabu da alamuran da ke 
sa su saba shaidarsu, su kiyaye dukkan irin abin da ya dace 
da shaidar ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin 


WASIKA. Bitrus 1.2.11-17. 
BISHARA. Yohanna 16.16-22. 


LAHADI TA HUDU BAYAN ISTA 
SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, Kai kadai ne mai ikon sarrafta 
kangararrun nufe-nufen masu zunubi da sha’awoyinsu. Ka 
sa mu mutanenka mu so abin da ka umarta, mu yi marma- 
rin abin da ka alkawarta, domin cikin sake-sake masu yawa 
daban daban na duniyan nan, mu k£allafa rammu wurin da 
sahihin farinciki ke samuwa; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Yakubu 1.17-21. 

BISHARA. Yohanna 16.5-15. 


62 


DA WASIKU DA BISHARA 


LAHADI TA BIYAR BAYAN ISTA 
ANA CE DA ITA 
LAHADIN ROKO SABO DA SANA'O'I 
SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubansiji, daga gare ka ne dukkan abubuwa masu kyau 
ke fitowa. Ka nufa mu bayinka masu tawali'u, ta izawar 
Ruhunka Mai tsarki, mu rika tunanin abubuwan da su ke 
da kyau, kuma da jinkanka ka nufe mu da cika su; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Yakubu 1.22-27. 
BISHARA. Yohanna 16.23b-33. 


RANAR HAWA SAMA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, muna gaskatawa Danka makadaici 
Ubangijimmu Yesu Almasihu ya hau cikin Sammai. Haka- 
nan kuma muna rokonka ka nufa cikin zuciyarmu da tuna- 
nimmu mu kuma mu hau can, kullum mu zauna tare da 
Shi wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu 
Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 1.1-11. 
BISHARA. Markus 16.14-20: ko, Luka 24.44-53. 


An yarda a rika karanta wannan Addwa da Wasika da 
Bishara har kwana bakwai bayan Ranar Hawa Sama, sai 
dai in an shirya wani abu daban cikin wannan Littafi, ko 
kuma da iznin Bishop. 


LAHADI 
MAI BIN RANAR HAWA SAMA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah, madaukakin Sarki, wanda ka daukaka ‘Danka 
makadaici Yesu Almasihu da babbar nasara zuwa ga 
mulkinka cikin Sama, muna rokonka kada ka bar mu 
marayu; amma ka aiko mana da Ruhunka Mai tsarki ya 
Rarfafa mu, ya daukaka mu zuwa ga wurin nan inda 
Macecimmu Yesu Almasihu ya riga tafiya; Shi wanda ya 


63 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, 
Allah daya har abada abadin. Amin, 


WASIKA. Bitrus 1.4.7-11. 
BISHARA. Yohanna 15.26—16.4a. 


RANAR ZUWAN RUHU MAI TSARKI 
ANA CE DA ITA 


WHITSUNDAY 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah, a lokaci ya wannan ne ka koya wa zukatan 
amintattun mutanenka, ta aiko musu da hasken Ruhunka 
Mai tsarki. Ka nufa albarkacin Ruhun nan mu sami madai- 
daiciyar basira da ganewa cikin dukkan abu; nan gaba 
kullum mu yi farinciki sabo da tsattsarkan taimakonka; 
albarkacin Almasihu Yesu Macecimmu, wanda ya ke 
rayayye yana mulki cikin dayantuwar wannan Ruhu, Allah 
daya har abada abadin. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 2.1-11. 
BISHARA. Yohanna 14.15-31b. 


RAN LITININ 
BAYAN ZUWAN RUHU MAI TSARKI 


MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 10.34-48. 
BISHARA. Yohanna 3.16-21. 


RAN TALATA 
BAYAN ZUWAN RUHU MAI TSARKI 


MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 8.14-17. 
BISHARA. Yohanna 10.1-10. 


LAHADIN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda ka yi mana 
alheri mu bayinka, ta shaidar amintacciyar bangaskiya, mu 
daukaka madawwamin Tirniti; kuma bisa ikon Madau- 
kakin Zatinka mu yi sujada ga Allah daya Madaukaki; 


64 


DA WASIKU DA BISHARA 


muna rokonka ka rife mu tabbatattu cikin wannan bangas- 
kiya, ka kare mu nan gaba har abada daga dukkan cuce- 
cuce, Kai da ka ke rayayye kana mulki, Allah daya har 
abada abadin. Amin. 

MAIMAKON WASIKA. Ruya ta Yohanna 4.1I-1I. 
BISHARA. Yohanna 3.1-15. 


LAHADI TA FARI 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 
YA Allah, £arfin dukkan wadanda ke dogara gare ka, da 
jinRai ka saurari addwo'immu. Kuma da ya ke sabo da 
rarraunan jikimmu mai mutuwa, im ba tare da kai ba ba 
mu iya yin wani abin kirki, ka ba mu taimakon alherinka, 
domin ta bin umarninka mu gamshe ka cikin nufi duk da 
aiki; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Yohanna I.4.7-21. 
BISHARA. Luka 16.19-31. 


LAHADI TA BIYU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, wanda ba ka taba fasa taimako da biyad da 
wadanda ka goye su cikin tsoronka da Raunarka ba, muna 
roRonka ka tsare mu cikin kariyarka, ka kiyaye mu; kuma 
ka nufa mu tsoraci sunanka mai tsarki, mu yi Raunarsa 
tutur; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Yohanna I.3.13-24. 
BISHARA. Luka 14.16-24. 


LAHADI TA UKU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, muna rokonka da jinKai ka ji mu. Ka sa kuma 
mu wadanda ka nufe mu da zuciyar yin addwa, bisa 
taimakon ikonka a kare mu, a Rarfafa mu cikin dukkan 


65 


SANYAYYUN ADDU'O”I 


hatsari da masifa; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu, Amin. 

WASIKA. Bitrus I.5.5b-11. 

BISHARA, Luka 15.1-10. 


LAHADI TA HUDU 

BAYAN TIRNITI 

SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah, kariyar dukkan wadanda ke dogara gare ka, im 
ba tare da kai ba, babu wani abin da ke da Karfi ko tsarki. 
Ka Rara mana jinkanka a wadace; kuma da ya ke kai ne 
mamallakimmu da mai bishe mu, ka nufa mu shige abu- 
buwan duniya marasa Rarko, don a Rarewa kada mu yi 
hasarar abubuwan da su ke madawwama. Ka yi mana 
wannan, ya Uba na Sama, domin martabar Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin, 
WASIKA. Romawa 8.18-23. 
BISHARA. Luka 6.36-42. 


LAHADI TA BIYAR 
BAYAN TIRNITI 

SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, muna rokonka bisa ga ikonka ka yarda a 
zintsa aPamuran duniyan nan cikin salama, domin Ikilizi- 
yarka ta bauta maka da farinciki, game da nutsuwa irin 
taka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Bitrus 1.3.8-15a. 
BISHARA, Luka 5.I-11. 


LAHADI TA SHIDA 

BAYAN TIRNITI 

SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah, wanda ka shirya wa masu Kaunarka abubuwa 
masu 'kyau wadanda sun wuce fahimin mutun; ka cika 
zukatammu da Kauna zuwa gare ka, domin mu da ke 
Raunarka gaba da komai, mu kai ga alkawaranka wadanda 
suka wuce burimmu; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
WASIKA. Romawa 6.3-11. 
BISHARA. Matta 5.20-26. 


66 


DA WASIKU DA BISHARA 


LAHADI TA BAKWAI 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangijin dukkan &arfi da iko, mafarin dukkan alheri, 
Mai ba da su kuma, ka dasa Raunar sunanka cikin zuka- 
tammu; ka inganta addini mai gaskiya a cikimmu; ka 
cishe mu da iyakar nagarta; bisa ga jinkanka mai yawa 
kuma ka nufe mu da dawwama a cikinsu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 6.19-23. 
BISHARA. Markus 8.1-9. 


LAHADI TA TAKWAS 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDY’A 


YA Allah, wanda hukuncinka matabbaci ne, kana kuwa 
shirya dukkan abubuwa cikin Sama da Kasa; muna 
rokonka da tawali'u ka kawar mana da dukkan abubuwa 
masu cutarwa; ka ba mu wadanda ke masu amfani a gare 
mu; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Romawa 8.12-17. 
BISHARA. Matta 7.15-21. 


LAHADI TA TARA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka ba mu Ruhunka, don 
kullum mu yi tunanin irin abubuwan da suka dace, mu 
aikata su kuma. Sa'an nan bisa taimakonka mu da ba mu 
iya wani abu mai kyau im ba tare da kai ba, mu sami ikon 
yin zamammu daidai da nufinka; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 1.10.1-13. 
BISHARA. Luka 16.1-9: ko, 15.11-32. 


67 


SANYAYYUN ADDU’O’I 


LAHADI TA GOMA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji mai jin£ai, ka saurari addwo’in bayinka masu 
tawali'u; kuma ka nufa su roki abubuwan da za su gamshe 
ka, domin su sami bukatarsu; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Korintiyawa 1.12.1-11. 
BISHARA. Luka 19.41-47a. 


LAHADI TA GOMA SHA DAYA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, wanda ka bayyana ikonka marar iyaka musam- 
man ta nuna jinkai da jin tausayi; da jinkanka ka yi mana 
alheri, domin mu yi tafiya a cikin tafarkin umarninka, mu 
kai ga alkawaranka masu nasiha, mu kunia zama masu 
tarayya cikin taskokinka a Sama; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa I.15.1-11. 
BISHARA. Luka 18.9-14. 


LAHADI TA GOMA SHA BIYU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda shirinka ga jin 
addwa ya fi namu na yin addu'a, ka kan biya muradimmu 
fiye da yadda ya cancance mu. Ka kwararo mana yalwar 
jinganka, kana gafarta mana abubuwan da lamirimmu ke 
tsoronsu; ka ba mu abubuwa masu kyau wadanda ba mu 
isa mu rofa ba, sai dai ta dalilin isar da sadarwar Danka 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa II.3.4-9. 
BISHARA. Markus 7.31-37. 


68 


DA WASIKU DA BISHARA 


LAHADI TA GOMA SHA UKU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki mai jinRai, ta wurin baiwarka kadai 
ne mutanenka amintattu su ke yi maka hidima ta gaskiya 
wadda ta isa yabo. Muna rokonka ka nufa mu bauta maka 
da aminci cikin wannan rai, domin a Rarewa kada mu rasa 
samun alkawaranka na Sama; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 3.16-22: ko, Ibraniyawa 13.1—6. 
BISHARA. Luka 10.23-37. 


LAHADI TA GOMA SHA HUDU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, ka Rara mana banga- 
skiya da bege da Rauna. Kuma ka nufe mu da Raunar abin 
da ka umarta, domin mu karGi abin da ka alkawarta; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 5.16-24. 
BISHARA. Luka 17.11-19. 


LAHADI TA GOMA SHA BIYAR 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka kiyaye Ikiliziyarka kullum 
da jinkanka. Kuma sabo da im ba tare da kai ba, mutum 
fadadde ne cikin rashin Rarfinsa, ka kiyaye mu kullum bisa 
taimakonka daga dukkan abubuwa masu cutarwa, ka'bi da 
mu zuwa ga abubuwa masu amfani don cetommu ; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 6.11-18. 
BISHARA. Matta 6.24-34. 


69 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


LAHADI TA GOMA SHA SHIDA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, muna roRonka ka ji tausayin Ikiliziyarka, ka 
tsarkake ta, ka kare ta. Kullum kuma ka tsare ta da taima- 
konka da alherinka, gama ba ta da iko ta dawwama lafiya 
ban da taimakonka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
WASIKA. Afisawa 3.13-21. 
BISHARA. Luka 7.11-17. 


LAHADI TA GOMA SHA BAKWAI 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka sa alherinka ya kiyaye mu 
yau da gobe; ka nufa kuma kullum mu dinga yin dukkan 
nagargarun ayyuka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. - 

WASIKA. Afisawa 4.16. 

BISHARA. Luka 14.I-1I1.: 


LAHADI TA GOMA SHA TAKWAS 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka yi wa mutanenka alherin 
da za su iya dagewa da gwaje-gwajen duniya, da na jiki, da 
na Shaidan; su bi ka kuma, ya Allah makadaici, da zukata 
masu tsarki da hankula masu tsabta; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Korintiyawa 1.1.4-8. 

BISHARA. Matta 22.34-46. 


LAHADI TA GOMA SHA TARA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, im ba tare da kai ba, ba mu iya gamshe ka; don 
haka da jinganka ka nufa Ruhunka Mai tsarki ya bi da 


70 


DA WASIKU DA BISHARA 


zukatammu cikin kowane abu, ya yi mulkinsu kuma; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Afisawa 4.17-32. 
BISHARA. Matta 9.1-8. 


LAHADI TA ASHIRIN 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki mafi jinkai, muna rokonka bisa ga 
wadatar alherinka ka tsare mu daga dukkan abubuwan da 
za su cuce mu, domin mu, da ke shiryayyu ne cikin jiki da 
ruhu, da karsashi mu cika abin da ka nufe mu da yi; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Afisawa 5.15-21. 
BISHARA. Matta 22.1-14. 


LAHADI TA ASHIRIN DA DAYA 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji mai jin£ai, muna rokonka ka yi wa mutanenka 
amintattu gafara, ka ba su salama, domin su tsarkaka daga 
dukkan zunubansu, su bauta maka da natsattsen hankali; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Afisawa 6.10-20. 
BISHARA. Yohanna 4.46b-54. 


LAHADI TA ASHIRIN DA BIYU 
BAYAN TIRNITI 


| SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji, muna rokonka ka kiyaye Ikiliziyarka, iyalin 
gidanka, cikin ibada kullum; ka tsare ta daga dukkan 
masifu, ta lizima cikin bauta maka da himma cikin nagarga- 
run ayyuka, zuwa ga daukaka sunanka; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
WASIKA. Filibiyawa 1.3-11. 
BISHARA. Matta 18.21-35. 


71 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


LAHADI TA ASHIRIN DA UKU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, mafakammu da Rarfimmu, mafarin dukkan 
tsarki, muna rokonka ka saurari sahihan addwo'in Ikilizi- 
yarka. Ka nufa kuma abubuwan da ta ke roko da ban- 
gaskiya, ta same su cikakku; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Filibiyawa 3.17-21. 
BISHARA. Matta 22.15-22. 


LAHADI TA ASHIRIN DA HUDU 
BAYAN TIRNITI 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna roRonka ka shafe laifofin mutanenka, 
domin bisa yalwar alherinka a kwance mana dukkan 
wadannan maruruwan zunubammu da muka yi don rashin 
Rarfimmu. Ka yarda da wannan, ya Uba na Sama, sabili da 
Macecimmu mai albarka Ubangijimmu Yesu Almasihu. 
Aman. 


WASIKA. Kolosiyawa 1.3-12. 
BISHARA. Matta 9.18-26. 


LAHADI KAFIN ADVENT 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Ubangiji, muna rokonka ka kuta hankulan mutanenka 
amintattu, domin su ba da 'ya'ya na ayyukan kirki a 
yalwace, su sami lada daga gare ka a yalwace kuma; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


MAIMAKON WASIKA. Irmiya 23.5-8. 
BISHARA. Yohanna 6.5-14. 


Idan akwai sauran Lahadi kafin a kai kwanakin Advent, sai 
a dauki Sanyayyun Addw oi da Wasiku da Bisharad da 
aka bari bayan Epiphany. Idan kuma ba su kai ashirin da 
biyar ba, sai a bar wadansu; sai dai kullum za a yi amfani da 
wadannan Sanyayyun Addw'o'i da Wasika da Bishara na 
karshe a Lahadi kafin Advent. 


72 


DA WASIKU DA BISHARA 


RANAR ANDARAWAS ADALI 
30 GA NUWAMBA 


SANYAYYAR ADDU'A 

YA Allah madaukaki, wanda ka yi wa Manzonka, Anda- 
rawas Adali, alheri, har ya yi biyayya nan da nan da kiran 
“Danka Yesu Almasihu, ya bi shi ba da jinkiri ba; ka sa mu 
kuma cikin kiran da aka yi mana ta wurin Kalmarka mai 
tsarki, da biyayya mu ba da kammu nan da nan domin mu 
cika umarninka mai tsarki; albarkacin 'Danka Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Romawa 10.9-21. 

BISHARA. Matta 4.18-22. 


RANAR TOMA ADALI 
2I GA DISAMBA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda ka Ryale Man- 
zonka Adali Toma ya yi shakkar tashin Danka daga 
matattu, don a tabbatad da bangaskiyar; ka sa mu gaskata 
da Danka Yesu Almasihu sosai ba da shakka ba ko kadan, 
domin kada bangaskiyarmu ta sami aibu a gabanka. Ka ji 
mu, ya Ubangiji, albarkacin Yesu Almasihu, wanda girma 
da daukaka su tabbata a gare shi, tare da Kai da Ruhu Mai 
tsarki, yanzu da har abada. Amin. 

WASIKA. Afisawa 2.19-22. 

BISHARA. Yohanna 20.24-31. 


RANAR JUYOWAR BULUS ADALI 
25 GA JANAIRU 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah, ta wa'azin Manzonka mai albarka Bulus Adali 
ne ka nufa hasken Bishara ya haskaka ko'ina cikin duniya. 
Da ya ke muna tunawa da juyowarsa mai ban al'ajabi, 
muna rokonka ka yarda mu bayyana maka godiya sabo da 
ita, ta bin koyarwatasa mai tsarki; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 

MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 9.1-22. 
BISHARA. Matta 19.27-30. 


73 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


RANAR MIKAWAR 
ALMASIHU CIKIN 'DAKIN IBADA 


2 GA FEBRAIRU 

SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah madaukaki madawwami, a kan rana irin ta yau 
ne aka mika 'Danka makadaici cikin 'Dakin Ibada da jiki 
irin namu. Muna rokonka da tawali'u bisa ga Zatinka ka 
nufa a mika mu kuma hakanan a gare ka, da zukata masu 
tsabta masu tsarki; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Malachi 3.1-5. 
BISHARA. Luka 2.22-40. 


RANAR MATIYAS ADALI 
24 GA FEBRAIRU 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah madaukaki, wanda ka zabi baranka mai aminci, 
Matiyas, ya zama daya daga cikin Manzanninka goma 
sha biyu, a maimakon Yahuda maci amana; ka kare Ikilizi- 
yarka kowane lokaci daga Manzannin Karya, domin ta sami 
masu hidima na gaskiya masu aminci, wadanda za su 
mallake ta su bishe ta kuma; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 1.15—26. 
BISHARA. Matta 11.25-30. 


RANAR AIKEN JIBRA'ILU ZUWA GA 
BUDURWA MARYAMU 


25 GA MARIS 


SANYAYYAR ADDU'A 
YA Ubangiji Allah, ta aiken mala'ika ne muka san haifu- 
war Danka Yesu Almasihu cikin jiki. Muna rokonka ka 
cika zukatammu da alherinka, domin ta giciyensa da rada- 
dinsa mu kai ga daukakar tashinsa ; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Ishaya 7.10-15. 
BISHARA. Luka 1.26-38. 


74 


DA WASIKU DA BISHARA 


RANAR MARKUS ADALI 
25 GA AFRIL 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, wanda ka koya wa Ikiliziyarka 
tsattsarka shikashikan addini na ruhaniya ta hanyar Adali 
Markus mai Bishara; ka yi mana alheri, domin mu da ba 
mu da halin yara, wadanda a ke jujjuyawa, iskar kowace 
ibada ta banza tana daukar hankalinsu, mu kafu ga gaski- 
yar Bishararka mai tsarki; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Afisawa 4.7-16. 

BISHARA. Yohanna 15.I-11. 


RANAR FILIBUS DA YAKUBU ADALAI 
I GA MAYU 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, domin a san ka da gaskiya shi ne sa- 
mun rai madawwami, ka yarda mu sami sahihin sanin cewa, 
‘Danka Yesu Almasihu shi ne Hanya, shi ne Gaskiya, shi 
ne Rai madawwami. Kuma ta bin sawun Manzanninka, 
Filibus da Yakubu Adalai, ka taimake mu mu yi tafiya 
sosai kan hanyad da za ta kai mu ga rai madawwami; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Yakubu 1.I-I2. 
BISHARA. Yohanna 14.1-14. 


RANAR BARNABA ADALI 
II GA YUNI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Ubangiji Allah madaukaki, wanda ka cika Manzonka 
tsattsarka Barnaba da mafifitan bayebayen Ruhu Mai 
tsarki, muna rokonka kada ka bar mu cikin talaucin baye- 
bayenka masu yawa. Amma bisa ga rahamarka ka yarda mu 
amfane su zuwa ga girmanka da daukakarka; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 11.22-30. 
BISHARA. Yohanna 15.12—16. 


79 


SANYAYYUN ADDU'O'*1 


RANAR YOHANNA MAIBABTISMA 
24 GA YUNI 

SANYAYYAR ADDU’A 
YA Allah madaukaki, ta ikonka ne aka haifi baranka 
Yohanna Maibabtisma ta hanya mai ban al'ajabi, aka aiko 
shi kuma ya shirya wa ‘Danka Macecimmu tafarki, ta yin 
wa'azin tuba. Ka nufa mu bi koyarwatasa da irin zamansa 
tsattsarka, domin mu yi tuban gaskiya, kamar yadda ya 
fada. Kuma bisa ga bin gurbinsa, kullum mu rika fadin 
gaskiya, mu tsawata mugunta ba da tsoro ba, kuma mu 
jure wahala da hakuri sabo da Gaskiya; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Ishaya 40.1-11. 
BISHARA. Luka 1.57-80. 


RANAR BITRUS ADALI 
29 GA YUNI 
SANYAYYAR ADDU'A 

YA Allah madaukaki, albarkacin Danka Yesu Almasihu 
ne ka ba Manzonka Bitrus Adali bayebaye mafifita masu 
yawa, kuma ka umarce shi ya kiyaye garkenka da himma. 
Muna rokonka ka nufa dukkan su Bishop da Fastoci su yi 
wa'azin Maganarka mai tsarki da aniya, mutane kuma su 
bi ta da biyayya, domin su karbi kambin daukaka marar 
dushewa; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 12.1-11. 
BISHARA, Matta 16.13-19. 


RANAR MARYAMU MAGADALIYA 
22 GA YULI 
SANYAYYAR ADDU'A 

YA Allah madaukaki, Danka mai albarka ya kira Maryamu 
Magadaliya, ya tsarkake ta, domin ta zama shaida ga 
tashinsa daga matattu. Ka yi mana alheri, ka nufa bisa 
rahamarka mu warke daga dukkan cuce-cucemmu, kuma 
kullum mu bauta maka cikin ikon ransa marar Rarewa; Shi 
wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai 
tsarki, Allah daya ba matuk£a. Amin. 

WASIKA. Korintiyawa II.5.14-17. 

BISHARA. Yohanna 20.11-18. 


76 


DA WASIKU DA BISHARA 


RANAR YAKUBU MANZO ADALI 
25 GA YULI 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah mai jinKai, tsattsarkar Manzonka Yakubu Adali 
ya bar ubansa da dukkan abin da ya mallaka, ya amsa kiran 
‘Danka Yesu Almasihu nan da nan, ya bi shi. Hakanan 
kuma ka nufa mu rabu da dukkan kwadayin duniya da 
burin zuciya, mu zauna a shirye mu bi umarninka masu 
tsarki nan gaba har abada; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

MAIMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 11.27—12.3a. 
BISHARA. Matta 20.20-28. 


RANAR SAKE KAMANNIN ALMASIHU 
6 GA AGUSTA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, wanda ka bayyana daukakar Danka makadaici 
a kan tsattsarkan dutsen nan kafin ya sha radadi; ka nufe 
mu bayinka da ke duban hasken annurinsa ta bangaskiya, 
a Rarfafa mu domin mu dauki giciyen, a sanya mu kuma mu 
dauki kamanninsa cikin daukaka mai hauhawa; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu, Amin. 


WASIKA. Yohanna 1.3.1-3. 
BISHARA. Markus 9.2-7. 


RANAR BARTALAMAWAS ADALI 
24 GA AGUSTA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda ka yi wa 
Manzonka Bartalamawas alheri har ya ba da gaskiya ga 
Kalmarka, ya yi wa'azinta kuma; muna rokonka ka nufa 
Ikiliziyarka ta yi Raunar Kalmarka da ya gaskata, ta yi 
wa'azinta, ta karGe ta kuma; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


MATMAKON WASIKA. Ayyukan Manzanni 5.12-16. 
BISHARA. Luka 22.24-30. 


77 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


RANAR MATTA ADALI 
21 GA SATUMBA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, albarkacin Danka mai albarka 
ne ka kira Matta daga karbar haraji, domin ya zama 
daya daga cikin Manzanni, ya kuma rubuta Bishara. Ka yi 
mana alherin da ba za mu yi Ryashin zalunci da kuma 
gawurtaccen kwadayin dukiya ba; amma fa mu bi 'Danka 
Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da 
Kai da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. 
Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 11.4.1-6. 
BISHARA. Matta 9.9-13. 


RANAR 
MIKA'ILU DA SAURAN MALA'IKU 
29 GA SATUMBA 

SANYAYYAR ADDU'A 
YA Allah madawwami, wanda ka ayyana mala'iku da 
mutane su yi maka hidima tsattsarka bisa tsari mai ban 
al'ajabi, da jinkai ka yarda, kamar yadda ka nufa mala’i- 
kunka tsarkaka kullum su rika bauta maka a Sama, hakanan 
kuma ka sanya su taimake mu, su tsare mu a nan; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
MAIMAKON WASIKA. Rwya ta Yohanna 12.7-12. 
BISHARA. Matta 18.1-10. 


RANAR LUKA ADALI MAI BISHARA 
I8 GA OKTOBA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, wanda ka kira Luka, Raunataccen 
likitan nan, wanda mu ke yabonsa sabo da Bisharad da ya 
rubuta, ya zama mai Bisharar warkad da ruhu; ka yarda 
mana dukkan cuce-cuce na rayukammu su warke sabo da 
magani mai kawo lafiya na koyarwarsa; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Timotawas 11.4.5-15. 

BISHARA. Luka 10.1-9: ko, 7.36—50. 


78 


DA WASIKU DA BISHARA 


RANAR SIMAN DA YAHUDA ADALAI 
28 GA OKTOBA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, wanda ka gina Ikiliziyarka bisa harsashin 
Manzanni da Annabawa, Yesu Almasihu kansa kuwa shi 
ne babban dutsen harsashin; ka nufa mu hada kammu 
hakanan cikin dayancin Ruhu bisa ga koyarwarsu, domin 
mu zama kebabben mazauni abin karba a gare ka; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA., Yahuda 1.1-8: ko kuwa, MAIMAKON WASIKA, 
Ru'ya ta Yohanna 21.9-14. 
BISHARA. Yohanna 15.17-27. 


RANAR TUNAWA DA ADALAI DUKA 
I GA NUWAMBA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki, wanda ka hada mutanenka zababbu 
a cikin zumunta daya ta jikin nan mai ruhaniya na Danka 
Almasihu Ubangijimmu, ka yi mana alherin da za mu bi 
Tsarkakanka masu albarka da zaman gaskiya da tsarki. Ta 
haka za mu kai ga farinciki wanda ya fi gaban ambato, da 
ka shirya wa wadanda ke Raunarka da zuciya daya da 
aminci; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Armin. 


MAIMAKON WASIKA. Ru'ya ta Yohanna 7.2- 
BISHARA. Matta 5.1-12. 


RANAR TSARKAKEWAR MAJAMI'A 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah, bisa ga alherinka ne ka yarda mu sake tunawa da 
tsarkakewar wannan majami'a. Muna rokonka ka aiko 
mana da albarkarka ta Sama. Kuma da ya ke Dakinka 
tsattsarka ne har abada, ka maishe mu kebabbun mazauna 
rayayyu, tsarkaka, abin karba a gare ka; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Korintiyawa 1.3.9-17: ko, Bitrus 1.2.1-5. 
BISHARA. Matta 21.12-16: ko, Yohanna 10.22-29, 


79 


SANYAYYUN ADDU'O'I 


RANAR 
ADALIN DA AKA TSARKAKE 
MAJAMVA DA SUNANSA 


Sai a yi amfani da Addwa da Wasika da Bisharad da aka 
sanya cikin Littafin nan domin Ranar Adalin. 


GODIYAR AMFANIN GONA 


SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki madawwami, bisa alherinka ne ka ba 
mu amfanin gonaki bisa kwananinsu. Muna yi maka 
godiya da tawali'u da zuciya daya sabo da wannan karam- 
cinka. Muna kuma roRonka ka ba mu alheri mu more su 
zuwa ga daukakarka da taimakon masu bukata; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WASIKA. Galatiyawa 6.6-10. 
BISHARA. Yohanna 4.31-36. 


80 


TSARIN YADDA ZA A BA DA 
JIBIN UBANGIJI 


WATO 
TSATTSARKAR ZUMUNTA KE NAN 


Idan wani yana nufin zuwa Jibin Ubangiji, wanda shi mai 
munanan aľamura ne a sarari, ko ya yi wa makwabtansa 
laifi ko ta magana ko ta aiki, har yana sa jamæa su yi 
tuntube, bayan Fasto kuma ya ji haka, sai ya kira shi ya 
sanashe shi lalle kada ya yi Rarfin halin da zai zo Teburin 
Ubangiji, sai lokacin da ya bayyana a sarari, cewa, ya tuba 
da gaskiya, har ya gyara mugun zamansa na dā, domin 
hankalin Jama'ad da ya yi wa laifi, ya kwanta da haka, kuma 
ya saka wa wadanda ya yi musu cuta, ko kuwa ya shaida 
nufinsa sosai cewa, zai aikata wannan farkon zarafin da ya 
samu. 

Hakanan Fasto zai yi kuma da wadanda ya ga suna yi wa 
juna Reta da kiyayya. Ba zai yarda su zo Teburin Ubangiji 
ba, sai ya sani sun sada zumunta tukuna. Idan kuwa daya 
daga cikinsu ya yarda daga ainihin zuciyatasa, ya gafarta 
dukkan laifin da waninsa ya yi masa, har ya gyara laifin da 
shi kansa ya yi, amma wancan bai yarda su hada kai yadda 
Allah ke so ba, amma ya yi tsayayya har wa yau kan taurin 
kansa da Reta, ya kamata sai Fasto ya yarda da mai tuba 
din nan ya zo Jibin Ubangiji, amma ba mai tsayayya ba. 


Amma dai kowane Fasto, idan ya hana kowa, bisa ga abin da 
aka ambata a bisa, dole ya sanad da Bishop nan da nan, 
bayan haka ya bi umarninsa. 


Dukkan Sujadan nan za a fade ta da murya mai Rarfi, yadda 
kowa zai ji. 

Ba a yarda a Rara wadansu addwo’i ga Sujadan nan da aka 
tsara ba, sai dai wadanda aka yarda da su a nan. Kada kuma 
win addwad da Faston shi kadai ke yi ta zama abin da za ta 
yautad da Sujadar, ta kana ta, ko ta sake tsarin Sujadar. 


Ba za a ci gaba da cin Jibi ba sai dai akwai isassun jamaa, 
yadda Fasto ya ga ya cancanta. Kuma ko da ya ke babu 
masu cin Jibi fiye da ashirin a cikin Ikiliziya, duk da haka ba 
za a ci Jibi ba sai dai akwai mutun hudu (ko akalla uku) 
wadanda za su ci tare da shi. 


81 


JIBIN UBANGIJI 


Kowane lokacin da a ke yin Jibin Ubangiji, ana so duk 
wad anda ke wurin su ci tare da Fasto, im ba abin da ya hana 
su. 

A wajen manyam Majami'u ko Makarantu, inda akwai 
Fastoci da masu hidima da dama, dukkansu za su ci Jibi tare 
da Faston kowace Lahadi, im ba abin da ya hana su. 


Lazumi ne dukkan gabobin Ikiliziya su ci Jibi sau uku ko 
fiye cikin shekara, dayansu kuma ranar Ista. 

Al'adar Ikiliziya ce ta zamanin da mutun ya yi tat awwwi 
kafin ya ci Jibi. Amma don a kau da shakka a kan abin da ya 
dace, an furta cewa, an yarda kowa ya shirya kansa ta 
wannan hanya, ko kuwa, bisa ga shawarar zuciyatasa a 
gaban Allah, 

A lokacin Jibi za a shimfida Tebur da kyakkyawan farin 
zane. Sai ya kasance a cikin Majami'a kusa da jama'a, ko a 
wuri mai tsarki, inda aka sanya a karanta Addwar Safe da 
ta Maraice. 

Don a kau da kowane dalilin gardama ko canfin da wani zai 
yi game da Gurasar da Ruwan inabin, ya isa-a ce Gurasa irin 
wanda aka saba ci ne. Ana so kuma Gurasar ya kasance irin 
na alkama ne mafi kyau mafi tsabta da ke samuwa. Fasto 
da wakilan Ikiliziya su ne za su ba da Gurasar da Ruwan 
inabi don Jibi, daga aljihun Ikiliziya. 

Bayan Sujada za a rarraba kudin Batikon don irin amfani 
masu ibada masu Rauna, yadda Fasto da Wakilai suka ga ya 
cancanta. Idan kuma ba su jitu ba, za a rarraba shi yadda 
Bishop ya umarta. 

Kowace shekara kowace gabar Ikiliziya za ta yi lissafi da 
Fasto, ko kuwa da Wakilansa, ta ba su dukkan kudin da ya 
wajaba, kuma da aka saba biya, bisa lokacinsu. 


82 


SHIRYA KAI DON JIBIN UBANGIJI 
Wanda an yarda Fasto da jama'a su raira k ; 
nan da nan kafin Fibin Ubangiji. AAA 
Za a karanta duka, kuma da murya mai karfi, yadda kowa 
zai ji. 

Fasto zai tsaya kusa da Teburin Ubangiji; da Shi de sauram 
malamai da jama'a, wadanda su ke durkushe, za su Ce, 


Fasto. Ga sunan Allah Uba, da na 'Da, da na Ruhu Mai 
tsarki. 

Amshi. Amin. 

Fasto. Zan tafi wurin yim baiko ga Allah, 


Amshi. Gun Allah mai faranta zuciyata ainu. 


Sa'an nan za a karanta, 


Zabura 43 


YA Allah, ka kubutad da ni dai, ka gyarta da'awata game 
da al Umma marar binka : ka cece ni, daga hannun mutum 
mai ha'inci marar gaskiya. 

2 Domin kai ne Allahna da Rarfina; dom me ka 
yashe ni? : don me na ke tafiya ina nadama, sabo da 
matsin makiyin ? 

3 Ka aiko dai da haskenka da gaskiyarka, su bishe ni : 
su kai ni ga tudunka tsattsarka, wurin mazauninka kuma. 

4 a an nan zan tafi wurin yim baiko ga Allah, gun Allah 
mai faranta zuciyata ainu : zan kuma yabe ka d 
ya Allah, Allahna. WA 

5 Don me ka ke tagumi, ya raina? : dom me ka ke 
damuwa daga cikina ? 

6 Kasa zuciya ga Allah, domin zan sake yin yabonsa : 
shi da ke annurin fuskata da kuma Allahna. 

; Dak ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
sarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan ku 
abada : ba matuka. Amin. Í i e 


Fasto, Zan tafi wurin yim baiko ga Allah, 

Amshi. Gun Allah mai faranta zuciyata ainu. 

Fasto. Taimakommu ya tabbata ga sunan Ubangiji 
Amshi. Wanda ya halicci Sama da Rasa. > 


4-FH.P.B. 83 


SHIRYA KAI DON JIBIN UBANGIJI 


Fasto. Ba za ka juyo kuma ka rayad da mu ba? 
Amshi. Don jama'arka su yi farinciki a gare ka. 
Fasto. Ya Ubangiji, ka bayyana jinkanka a gare mu; 
Amshi. Ka ba mu cetonka kuma. 

Fasto. Ya Ubangiji, ka ji addwarmu; 

Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 

Fasto. Ubangiji ya kasance tare da ku; 

Amshi. Tare da ruhunka kuma. 

Fasto. Mu yi addwa. 


Sa'an nan Fasto zai fara Addwar Ubangiji daga Ka'idar ba 
da Jibin Ubangiji. Ko, zai yiwu a raira waka ko zabura mai- 
makon dukkan wannan. 


84 


KA'IDAR BA DA 
JIBIN UBANGIJI 


WATO 
TSATTSARKAR ZUMUNTA KE NAN 


FARKON SUJADA 


Fasto zai tsaya kusa da Tebur na Ubangiji, ya karanta 
Addwar Ubangiji da Addwad da ke biye, jama na 
durkushe. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


ADDU'A DON TSARKIN RAI 


YA Allah madaukaki, wanda ka san dukkan zukata da 
dukkan muradi, a wurinka babu wani asirin da ke Boye. Ka 
tsarkake tunanin zukatammu ta izawar Ruhunka Mai 
tsarki, domin mu Kaunace ka da cikakkiyar Rauna, mu kuma 
daukaka sunanka mai tsarki, yadda ya cancanta; albarkacin 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


UMARNI 


Bayan haka Fasto zai fuskanci Jama'a, ya karanta Umarni 
Goma, yadda kowa zai ji; jama'a kuma na durkushe har wa 
yau. A bayan kowane umarni za su roki rahamar Allah sabo 
da sun Retare abin da ya wajibce su cikin kwanakin da suka 
wuce, suna rokon alheri su bi umarni nan gaba. 


Fasto. Allah ya fadi kalmomin nan, ya ce, Ni ne Ubangiji 
Allahnka, wadansu alloli ba za su kasance gare ka 
ba sai ni. 

Amshi. Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 


85 


Fasto. 


Amshi. 


Fasto. 


Amshi, 


Fasto. 


Amshi. 


Fasto. 


Amshi. 


Fasto. 
Amshi. 


Fasto. 
Amshi. 


Fasto. 
Amshi. 


Fasto. 


JIBIN UBANGIJI 


Kada ka siffanta kowane abin sassakawa, ko surar 
abin da ke cikin sama daga birbishi, ko a Rasa daga 
RarRas, ko cikin ruwan da ke RarRashin kasa. Kada 
ka yi musu sujada, kada ka bauta musu. [Gama ni 
Ubangiji Allahnka, Allah mai kishi ne; ina gadar 
wa 'ya'yaye alhakin iyaye har tsara ta uku da ta 
hudu daga makiyana; ina nuna jinKai ga dubbai 
daga wadanda su ke Raunata, masu bin umarnina). 
Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Kada ka ambaci sunan Ubangiji Allahnka a banza. 
[Gama Ubangiji ba zai kuGutad da wanda ya ke 
ambata sunansa a banza bal. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Ka tuna da ranar hutawa ka rike ta da tsarki. 
Kwana shida za ka yi aiki, da dukkan aike-aikenka. 
Amma rana ta bakwai ranar hutawa ce ga Ubangiji 
Allahnka. [Cikinta kada ka yi kowane aiki, da kai, 
da danka, da *yarka, da bawanka, da baiwarka, da 
bisashenka, da bafon da ke sauke a kofar gidanka. 
Domin cikin kwana shida Ubangiji ya halicci sama 
da Rasa da bahar, da abin da ke cikinsu duka, rana 
ta bakwai fa ya huta. Domin wannan Ubangiji ya 
sa albarka ga rana ta bakwai ya tsarkake ta]. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, |domin 
kwanakinka su dadu cikin Rasa wadda Ubangiji 
Allahnka ya ba kal. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Kada ka yi kisan kai. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Kada ka yi zina. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Kada ka yi sata. 

Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Kada ka yi shaidar zur [game da dan'uwanka). 


86 


JIBIN UBANGIJI 


Amshi. Ya Ubangiji, ka yi mana rahama, ka nufi zuka- 
tammu da bin umarnin nan. 

Fasto. Kada ka yi £yashiln gidan dan'uwanka. Kada ka 
yi Ryashin matar dan'uwanka, ko bawansa, ko bai- 
watasa, ko sansa, ko jakinsa, ko kowane abin da ke 
na dan'uwankaj). 

Amshi. Ya Ubangiji, ka yi mana rahama; muna roRonka 
kuma ka rubuta dukkan umarnin nan naka a cikin 
zukatammu. 

Ana iya barin fadin Umarni Goma, amma: dole ne a karanta 

su Lahadi daya cikin kowane wata. Idan kuma ba a karanta 

su ba, a maimakonsu za a karanta wannan; 

Fasto. Ubangijimmu Yesu Almasihu ya ce, Ku saurara, 

ya Bani Isra'ila; Ubangiji Allahmmu, Ubangiji daya ne. 

Kuma sai ka Raunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuci- 

yarka, da dukkan ranka, da dukkan hankalinka, da dukkan 

Rarfinka. Wannan: shi ne babban umarni kuma na farko. 

Na biyu kuma kamarsa ya ke, Ka Raunaci dan'uwanka 

kamar kanka. Ba fa sauran wani umarnin da ya fi wadannan 

girma. A kan umarnin nan biyu duk Attaura da Littattafan 

Annabawa suka rataya. 

Jama a. Ya Ubangiji, ka yi mana rahama; muna rokonka 

kuma ka rubuta dukkan umarnin nan naka a cikin zuka- 

tammu. 


HIDIMAR MAGANAR ALLAH 
Bayan haka, Fasto zai karanta Sanyayyar Addwa ta ranar. 
Nan da nan kuma bayan Sanyayyar Addwa, za a karanta 
Wasika a ce, An rubuta Wasika [ko, Nassin da aka sanya 
maimakon Wasika] cikin sura ta . . . ta... daga aya ta... 
Bayan an gama karatu kuma, za a ce, Wasikar ta Rare [ko, 
Nassin ya Kare). 


Wani lokaci a kan raira waka ko zabura a nan. 

Sgan nan kowa zai tashi tsaye, Fasto zai karanta Bishara 
ya ce, An rubuta Bishara Mai tsarki cikin sura ta... ta 
Bishara ta hannun ... daga aya ta.... 

Amshi. 'Daukaka ta tabbata a gare ka, ya Ubangiji. 


Sgan nan za a karanta Bisharar. Kuma shi wanda ke 
karanta Wasikar ko Bisharar zai tsaya ya juya, yadda 
jama'a za su ji sosai. 


87 


JIBIN UBANGIJI 


Idan Bisharar ta bare, jamw'a za su amsa, 


Ya Ubangiji, mun gode maka domin wannan Bishararka 
mai tsarki. 


Sgan nan za a fadi ko a raira Kalmar Shahada ta Nikiya, 
jamaa na tsaye kamar dā. 


NA gaskata da Allah daya, Uba Madaukaki, Mahaliccin 
Sama da Rasa, da na dukkan abubuwa masu ganuwa da 
marasa ganuwa. 

Na gaskata da Ubangiji Yesu Almasihu daya, Dan Allah, 
Makadaici, Madawwamin ‘Da ga Ubansa tun gaban dukkan 
zamanai, Allah daga Allah, Haske daga Haske, Hakikanin 
Allah daga hakikanin Allah; Madawwamin Da ne, ba a 
halicce shi ba. Jauharinsa daya ne da na Uba. Ta wurinsa 
aka yi dukkan abu. Shi ne fa, sabo da mu "yan adan da 
cetommu kuma, ya sauko daga Sama, ya dauki jiki ta Ruhu 
Mai tsarki daga Budurwa Maryamu, ya zama mutun. An 
giciye shi kuma domimmu a zamanin Buntiyus Bilatus, ya 
sha wahala, am binne shi. Rana ta uku ya tashi kuma bisa 
ga fadin Littattafai masu tsarki. Ya hau cikin Sama, yana 
zaune a hannun dama na Uba. Zai sake zuwa kuma da 
daukaka don ya yi wa rayayyu da matattu shari'a. Mulkinsa 
ba shi da matuka. 

Na gaskata da Ruhu Mai tsarki, Ubangiji, da Mai rayas- 
wa, wanda ke fitowa daga wurin Uba da Da, Wanda a ke 
yi wa sujada, a ke daukaka shi daidai da Uba da ‘Da, Wanda 
shi ne kuma ta wurin annabawa ya yi magana. 

Na gaskata Ikiliziya Daya Tsattsarka Katolika,! ta 
Manzanni. Na shaida Babtisma daya domin shafewar 
zunubai. Ina sauraron Tashin matattu, da Rai na zamani 
mai zuwa. Amin. 


Sgan nan Fasto zai shaida wa jama'a labarin Ranaku 
Tsarkaka ko na Ranar Tata wwwi da za a kula da su cikin 
mako mai zuwa. Kuma, idan ana bukata, zai sanad da 
jamaa labarin Jibin Ubangiji ko sauran Sujadad da za a yi. 
Ana iya karanta Shaidar Aure, kuma za a karanta takardun 
Bishop ko Sarki, ko labarin wadanda aka hana su cin Fibi, 
ko labarin wadanda ke bukatar addwo'in jamaa. Kuma ba 
wanda zai sanad da wani abu a cikin Majami'a a lokacin 


i Katolika, wato ta gaskiya kuma ta duniya duka. 


88 


JIBIN UBANGIJI 


Sujada, sai Malamin; shi kuma ba zai yi ba sai bisa ga abin 
da aka ayyana cikin Littafin nan, ko abin da Bishop ya 
yarda da su. 


Bayan haka ya yiwu a yi Waazi ko a yi wani Gargadi. 


BAIKO 


Saan nan Fasto zai koma wurin Teburin Ubangiji, ya fara 
Batikon, ya karanta daya ko fiye da daya daga cikin wadan- 
nan Ayoyi, yadda ya ga ya cancanta. 


Ku bar haskenku ya rika haskakawa a gaban mutane, don 
su ga kyawawan ayyukanku su kuma daukaka Ubanku da 
ke cikin Sama. Matta 5.16. 


Kada ku tara wa kanku dukiya a duniya inda asu da 
tsatsa ke Batawa, inda Barayi kuma ke karyawa su yi sata. 
Sai dai ku tara wa kanku dukiya a Sama inda ba asu da 
tsatsa da za su bata, inda kuma ba Garayin da za su karya 
su yi sata. Matta 6.19,20. 


Duk abin da ku ke so mutane su yi muku, ku ma sai ku yi 
musu. Don wannan shi ne Rashin Attaura da Littattafan 
Annabawa. Matta 7.12. 


Ba duk mai ce mini, Ya Ubangiji, Ya Ubangiji, ne zai 
shiga mulkin Sama ba, sai dai wanda ya aikata nufin Ubana 
wanda ke cikin Sama. Matta 7.21. 


Ku daga kai, ku hangi yadda gonaki har suka isa girbi. 
Yohanna 4.35. 


Ku tuna da Maganar Ubangiji Yesu da ya ce, Bayarwa 
ta fi karba albarka. Ayyukan Manzanni 20.35. 


Wanda ya yi Rwauron shuka iri, gonatasa za ta yi masa 
Rwauron amfani, wanda kuwa ya shuka a yalwace, sai ya 
girba a yalwace. Sai kowa ya bayar yadda ya yi niyya, ba 
tare da Bacin rai ko tilas ba, don Allah na son mai bayarwa 
a cikin dadin rai. Korintiyawa 11.9.6,7. 


Duk wanda aka koya wa Maganar Allah, ya ci moriyar 
abubuwa masu alheri tare da mai koyarwan. Kada fa a yau- 
dare ku, ai ba a iya yi wa Allah ba'a. Duk abin da mutun 
ya shuka, shi zai girba. Galatiyawa 6.6,7. 


89 


JIBIN UBANGIJI 


In hali ya yi, sai mu kyautata wa kowa, tun ba ma 


wadanda ke jama'ar masu ba da gaskiya ba. 
Galatiyawa 6.10. 


Allah ba marar adalci bane har da zai Ri kula da aikinku, 
da kuma kaunar sunansa da kuka yi, wajen yi wa tsarkaka 
gudummawa, har yanzu ma kuna yi. Ibraniyawa 6.10. 


Kada ku yi sake da yin alheri, da ba da gudummawa, don 
irin wadannan baiko, Allah yana jin dadinsu. 
Ibraniyawa 13.16. 


Duk wanda ke da abin hannunsa, ya ke kuma ganin 
dan'uwansa cikin rashi, sa'an nan ya rufe ido gare shi, kaka 
Raunar Allah za ta dawwama a gare shi? Yohanna I.3.17. 


Albarka ta tabbata ga wanda ya kula da matalauta. 
Ubangiji zai cece shi a lokacin wahala. Zabura 41.1. 


Daga gare ka dukkan abu ya ke; daga cikin naka kuma 
muka bayas a gare ka. Labarbaru 1.29.14. 


Sarkin Salem ya fito da gurasa da ruwan inabi; shi kuwa 
mai kusantar Allah madaukaki ne. Farawa 14.18. 


Tun ana fadin wadannan Ayoyi, Wakilai da sauran cancan- 
tattun mutanen da aka zaba don wannan hidima za su karbi 
sadakokin jama'a domin fakirai, su kawo su gun Fasto da 
ladabi, shi ma zai mika su, ya ajiye su kan Tebur mai tsarki 
cikin kyakkyawar tasa, wadda Ikiliziya ta ajiye don wannan 
aiki. 

Wani lokaci a kan raira waka tun ana karban sadakoki. 
Idan za a ci fibi, Fasto zai ajiye Gurasa da Ruwan inabi a 
kan Tebur, yadda ya ga zai isa. 


ADDU’A DOMIN WADANSU 


Bayan jama'a sun durkusa, Fasto zai fara Addwa domin 
wadansu. 

Wani lokaci zai roki addwa ko godiya don wani muhimmin 
abu. 

Svan nan ya ce, 


Mu yi addw'a domin dukkan Ikiliziyar Almasihu mai fama 
a nan duniya. 


90 


JIBIN UBANGIJI 


YA Allah madaukaki rayayye madawwami, wanda ta 
wurin Manzonka mai tsarki ka koya mana mu yi addu'o'i 
da roke-roke da godiya domin dukkan mutane, muna 
rokonka da tawalřu cikin jinRanka [ka karbi sadakokimmu 
da abin mikawarmu kuma), ka saurari wadannan addwo'- 
immu da mu ke yi wa Zatinka madaukaki. Muna rokonka 
kullum ka iza Ikiliziya ta duniya duka da ruhu na gaskiya 
da na hada kai da na jiyayya. Ka yarda kuma dukkan 
masu shaidar sunanka mai tsarki cikin hali daya su yarda da 
gaskiyar Maganarka mai tsarki, su zauna cikin hada kai da 
Rauna ta Allah. 

Ya Uba na Sama ka ba da alheri ga dukkan su Bishop da 
Fastoci da su Dikon, musamman bawanka ... Babban 
Bishop, da... Bishop namu, domin ta halin zamansu da 
koyarwarsu su bayyana rayayyar Maganarka mai gaskiya.. 
su yi wa jama'arka hidimar Farillanka masu tsarki yadda 
ya cancanta. 

Muna rokonka ka bi da masu yada Bishararka ga dukkan 
alummai ka yalwata su; kuma ka haskaka hasken Ruhunka 
a dukkan makarantu da wuraren koyon ilimi, domin dukkan 
duniya ta cika da sanin gaskiyarka. 

Kuma ka ba da alherinka na Sama ga dukkan jama'arka.. 
musamman ga wannan jama'a da ke nan wurin, domin da 
sanyin hali da bangirma da ya wajaba su ji, su kuma karbi 
Maganarka mai tsarki, suna bauta maka da gaskiya da 
tsarki da adalci dukkan. kwanakin ransu. 

Kuma, muna rokonka ka bi da dukkan aPummai cikin 
hanyar adalci da salama. Ka kuma bi da dukkan sarakuna 
da mahukunta domin su mallaki jama'arka da ke hannunsu 
cikin hanyarka da natsuwa. Ka yarda wa Shugaban wannan 
Rasa da dukkan wadanda su ke mulki a Rarkashinsa su yi 
sharia ta gaskiya ba da tara ba, su hukunta mugunta da 
lalata, su kiyaye addininka mai gaskiya da nagarta. 

Kuma muna rokonka da iyakar tawali'u, ya Ubangiji, ta 
wurin alherinka, ka Karfafa ka taimaki dukkan wadanda 
cikin wannan rai mai arewa su ke fama da wahala da 
bakinciki da tsiya da cuta da kowace irin matsuwa. 

[Kuma mun danka wa alherinka, ya Ubangiji, ka kiyaye 
dukkan bayinka da suka Raurace wa wannan rai cikin 
bangaskiya gare ka da tsoronka, muna rokonka ka ba su 
madawwamin haske da salama.) 

A nan kuma muna yi maka mafificin yabo da godiya da 


4* 9I 


JIBIN UBANGIJI 


dukkan zuciyarmu sabo da dukkan tsarkakanka, wadanda 
ka zaba su zama hanyar alherinka da hasken duniya a cikin 
kwanakinsu. Kuma, da ya ke muna murna da zumunci 
da su, muna bin gurbinsu na kirki, muna rokonka ka sa mu 
zama masu tarayya da su cikin mulkinka na Sama. 

Ka ba mu wannan, ya Ubammu, sabo da Yesu Almasihu, 
Makadaicin Mai sadarwa da Mai tsaya mana a gabanka, 
wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai, cikin zumu- 
ntar Ruhu Mai tsarki, Allah daya ba matuka. Amin. 


Sgan nan wadanda ba su so su tsaya sai su fita shuru. 


SHIRIN 
Sgan nan Fasto zai ce da wadanda suka zo cin Jibin, 


KU da ke tuba da aniya da zunubanku, kuna Raunar "yan'u- 
wanku da aminci, kuna da niyya ku sabunta zamanku bisa 
ga umarnin Allah, ku kusato da bangaskiya, ku karbi 
wannan tsattsarkar Farilla don Rarfafawarku, ku furta zunu- 
banku ga Allah Madaukaki, kuna durkusawa ga guwa- 
wunku da tawali'u. 


Sgan nan Fasto, ko daya daga cikin Malamai, zai fara 
wannan Bayyana Zumubai, sabo da dukkan wadanda za su 
ci Jibi. Da shi da dukkan jama'a suna durkushe da tawali'u, 
suna cewa, 


YA Allah madaukaki, Uban Ubangijimmu Yesu Almasihu, 
Mahaliccin komai, Mai shar'anta dukkam mutane, muna 
furta muna kuwa kukan zunubammu da muguntammu 
masu yawa, wadanda mun yi wa Zatinka Madaukaki 
lokaci-lokaci, ta wurin tunani da fadi da aiki, muna kutta 
fushinka mai adalci bisa gare mu. Mun tuba sosai, zuka- 
tammu sun Gaci kwarai da wadannan laifofimmu, tunawa 
da su da ciwo ya ke a gare mu, daukarsu ba shi yiwuwa. Ka 
yi mana jinkai, ka ji Rammu, ya Ubammu mafi jinkai. 
Sabili da Danka Ubangijimmu Yesu Almasihu, ka gafarta 
mana dukkan abin da ya rigaya gare mu. Ka yarda kuma 
mu bauta maka nan gaba, mu gamshe ka tutur da sabon 
rai, domin girman da daukakar sunanka; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


92 


JIBIN UBANGIJI 


Sa'an nan Fasto (ko Bishop, idan yana wurin) zai tashi 
on ya fuskanci jama'a, ya furta wannan Shafewar Zunu- 
ai. 

ALLAH madaukaki, Ubammu na Sama, bisa ga jinkansa 
mai yawa ya yi alkawari zai yi wa dukkan wadanda ke 
juyowa gare shi da tuba mai gaskiya da amintacciyar banga- 
skiya gafara. YA yi muka jinKai, ya gafarta muku zunu- 
banku, ya fisshe ku daga cikinsu kuma. Ya kafa ku, ya 
Rarfafa ku cikin dukkan nagarta, ya kai ku ga rai madaw- 
wami; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Sa'an nan Fasto zai ce, 


Kuji irin kalmomin Rarfafawa da Mai cetommu Almasihu 
ya fadi ga dukkan masu juyowa gare shi da gaskiya. 


KU zo gare ni dukkanku da ku ke wahala, masu nauyin 
kaya, ni ma im ba ku hutawa. Matta 11.28. 
Allah ya yi Raunar duniya, har ya ba da Dansa haifaffe 
shi kadai, domin dukkan wanda yana ba da gaskiya gare shi 
kada ya lalace, amma ya sami rai na har abada. 
` Yohanna 3.16. 
Ku ji kuma abin da Bulus ya fadi. 
Batun nan mai aminci ne, ya isa karba ga kowa, cewa, 
Almasihu Yesu ya zo duniya domin ceton masu zunubi. 
Timotawas I.1.15. 
Ku ji kuma abin da Yohanna ya fadi. 
Idan kowa ya yi zunubi, muna da mai taimako wurin 
Uba, Yesu Almasihu mai adalci, shi ne fansar zunubammu. 
Yohanna 1.2.1. 


TSARKAKEWA 
Fasto zai fuskanci jama'a, ya ce, 


Ubangiji ya kasance tare da ku; 
Amshi. 'Tare da ruhunka kuma. 
Fasto. Ka juyo da zukatanku; 
Amshi. Muna juyad da su ga Ubangiji. 
Fasto. Mu yi godiya ga Ubangijimmu Allah; 
Amshi. Yin wannan ya kamata, daidai ne kuma. 


93 


JIBIN UBANGIJI 


Sæan nan Fasto zai fuskanci Teburin Ubangiji, ya ce, 


Lalle ya kamata, daidai ne kuwa, wajibimmu ne mu yi maka 
godiya a kowane lokaci, a kowane wuri kuma, ya Ubangiji, 
Uba Mai tsarki, Allah Madaukaki madawwami. 


A wadansu manyan ranaku, a nan za a karanta Tabba- 
taccen Yabon da aka sanya domin ranar. Duba shafi na 98- 
IOI. 


Sean nan Fasto zai ce, 


Sabo da wannan muna yi wa madaukakin sunanka yabo, 
muna girmama shi, tare da Mala'iku da Manyam Mala'iku 
da dukkan rundunar Sama, muna yabonka kullayomi, 
muna cewa, 


A nan Fasto da jama'a duka za su fadi, 


MAI tsarki, Mai tsarki, Mai tsarki, Ubangiji Allah mai 
runduna, Sama da Sasa cike su ke da daukakarka. 'Daukaka 
ta tabbata a gare ka, ya Ubangiji mafi daukaka. Amin. 


Sa'an nan Fasto zai durkusa a gaban Teburin Ubangiji, ya 
karanta wannan addwa cikin sunan dukkan wadanda za su 
ci Jibin. 


ADDU'AR KUSANTOWA DA TAWALI'U 


YA Ubangiji mai rahama, ba mu da Rarfin halin da za mu 
zo Teburin nan naka, muna dogara ga adalcin kammu ba, 
sai dai ga jinkanka mai yawan gaske. Ba mu isa mu ko 
tattara GarGashin da ke RarRashin Teburinka ba. Amma kai 
Ubangiji ne, wanda kullayomi ka ke yin jinRai. Sabo da 
haka, ya Ubangiji mai alheri, ka yarda mu ci jikin ‘Danka 
Raunataccenka, Yesu Almasihu, mu sha jininsa, don jiku- 
nammu masu laifi su tsarkaka ta jikinsa, rayukammu kuma 
su wanku ta jininsa mai daraja, mu zauna cikinsa, shi kuma 
a cikimmu, har abada. Amin. 


Bayan haka Fasto zai shirya Gurasa da Ruwan inabi yadda 
zai iya gutsuttsura Gurasar a gaban jama a, ya dauki Kokon 
a hannuwansa, a saukakke da natsuwa. San nan zai tsaya 
kusa da Teburin, ya karanta, 


94 


JIBIN UBANGIJI 
ADDU'AR TSARKAKEWA 


YA Allah madaukaki, Ubammu na Sama, bisa ga jinkanka 
mai yawa ne ka ba da Danka makadaici Yesu Almasihu ya 
sha radadin mutuwa a kan giciye domin fansarmu. Shi ne 
fa, ta dalilin mikawar kansa sau daya a wurin, ya mai da 
kansa hadaya da abin mikawa, ya yi kafara, cikakke, kamili, 
isasshe, domin zunuban dukkan duniya. Shi ne kuma ya 
ayyana abin tunawa da mutuwatasa mai daraja kullayomi, 
har a cikin Bisharatasa ya umarce mu mu lazamci yin haka 
har dawowansa. 

Ya Uba mai jinkai, da tawali'u mai yawa muna rokonka 
ka ji mu; kuma ka yarda mu karbi talikan nan naka, gurasa 
da ruwan inabi, bisa ga farilla tsattsarka da Danka Yesu 
Almasihu Macecimmu ya ayyana, don tunawa da mutu- 
watasa da radadinsa, har mu karbi Jikinsa da Jininsa masu 
albarka. 

Shi da kansa fa a daren nan da aka 1 A nan sai Fastor 
bashe shi, ya ldauki gurasa; bayan da 34 daas Tasar Gu- 
ya yi godiya ga Allah, ya ?gutsuttsura ya "TT tannuwansa. 


ba almajiran, ya ce, Ku karba, ku ci. SR YA PENR- 
Wannan Jikina ne, da aka bayar domin- 
ku. Ku yi wannan don tunawa da ni. 

Haka kuma bayan jibi ya “dauki Koko; 
kuma bayan ya yi godiya ga Allah, sai 
ya ba su ya ce, Dukkanku ku shassha, 
don wannan Jinina ne na tabbatar 
sabon alkawari da aka zubar dominku da 
mutane da yawa don gafarar zunubansu. 
Ku yi haka duk sa'ad da ku ke sha, don 
tunawa da ni. Amin. 


tsura Gurasar. 


3 Sai ya dora han- 
nu ga dukkan Gura- 
sar. 


4A nan sai ya 
dauki Kokon a han- 
nunsa. 


5 Sai ya dora han- 
nu ga kowane koko 
ko tangaran, inda 
akwai ruwan inabin 
da za a tsarkake. 


ZUMUNCIN FASTO DA JAMA’A 


Sgan nan Fasto zai fara cin Gurasar, ya sha Kokon da 
kansa, hakanan kuma zai bai wa su Bishop da sauran 
Fastoci da su Dikon, idan suna wurin. Bayan haka zai bai 
wa jama'a jeri-jeri, a hannuwansu, kowa na durkushe da 
tawali'u. 


Sa'ad da ya ba kowa Gurasar, sai ya ce, 
Jikin Ubangijimmu Yesu Almasihu, wanda aka bayar 
dominka, ya kiyaye jikinka da ruhunka zuwa rai madaw- 


95 


JIBIN UBANGIJI 


wami. Karbi wannan ka ci, kana tunawa Almasihu ya 
mutu dominka; ka yi cimaka da shi a zuciyarka ta banga- 
skiya, tare da godiya. 


Faston kuma da ya ba da Kokon ga kowa zai ce, 


Jinin Ubangijimmu Yesu Almasihu, wanda aka zubar 
dominka, ya kiyaye jikinka da ruhunka zuwa rai madaw- 
wami. Ka sha wannan, kana tunawa aka zubar da jinin 
Almasihu dominka, ka zama mai godiya. 


Idan Gurasar da Ruwan inabin da aka tsarkake sun gaza, 
kafin dukkan jama'a su ci su sha, sai Fasto ya kara tsarka- 
kewa, bisa tsarin da aka sanya. Idan Gurasa ce, zai fara 
daga, Macecimmu Yesu Almasihu,adarennan.... Idan 
Ruwan inabi ne, zai fara daga, Haka kuma bayanjibi.... 


Bayan kowa ya ci, Fasto zai koma Teburin Ubangiji, da 
bangirma kuma ya ajiye abin da ya rage a kansa, ya ruje su 
da farin zane mai kyau. 


GODIYA 


Bayan kowa ya koma wurin zamansa, Fasto zai fadi Addw ar 
Ubangiji, jama'a na fadi kuma tare da shi. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Bayan haka za a karanta daya daga cikin wadannan, 
Wannan, 


ADDU’AR BA DA KAI 


YA Ubangiji, Ubammu na Sama, mu bayinka masu 
tawali'u muna marmarti Rwarai da jingai ka karbi wannan 
baikommu na yabo da na godiya, bisa ga alherinka irin na 
Uba. Muna roĝonka da tawali'u ka yarda, albarkacin ‘Danka 
Yesu Almasihu da mutuwatasa, kuma ta bangaskiya ga 
jininsa, mu da dukkan Ikiliziyarka mu sami gafarar zunu- 
bammu da dukkan sauran fa'idodin radadinsa. A nan kuma, 


96 


JIBIN UBANGIJI 


ya Ubangiji, muna mikawa, muna ba da kammu da rayu- 
kammu da jikunammu gare ka su zama hadaya fahintacciya, 
tsattsarka, rayayyiya. Muna rokonka kuma ka ciccika 
dukkammu da ke cin wannan Jibi da alherinka da albarkarka 
ta Sama. Kuma ko da ya ke sabo da zunubammu masu 
yawa ba mu isa mu mika maka wani baiko ba, duk da haka 
muna rokonka ka karbi wannan wajibimmu da hidimarmu, 
ba tare da auna isarmu ba, amma kana gafarta laifofimmu, 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Dukkan girma 
da daukaka su tabbata a gare ka, ya Uba madaukaki, 
albarkacin Yesu Almasihu, kuma tare da shi, cikin dayantu- 
war Ruhu Mai tsarki, ba matuka. Amin. 


Ko wannan, 


ADDU’AR GODIYA 


YA Allah madaukaki mai rai madawwami, muna yi maka 
godiya daga zukatammu, da ya ke ka yarda ka ciyad da mu 
da muka karbi talikan nan tsarkaka da cimaka mai ruhaniya 
ta jikin Macecimmu Yesu Almasihu da jininsa masu daraja. 
Kuma, ta dalilinsu ne ka ke hakikanta mana da tagoma- 
shinka da alherinka gare mu, cewa, lalle mu gabobi ne 
hadaddu cikin jikin nan mai ruhaniya na 'Danka, wato, 
albarkatacciyar jama'ar dukkan masu aminci; kuma, maga- 
dan mulkinka madawwami bisa sazuciyan nan namu, 
albarkacin mutuwa mai daraja ta Danka Raunatacce da 
radadinsa. Kuma, ya Uba na Sama, muna rokonka da 
tawali'u ka taimake mu da alherinka, mu lizima kullayomi 
cikin zumuntan nan mai tsarki, mu aikata dukkan nagar- 
garun ayyukan da ka tanada mana mu yi tafiya a cikinsu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda dukkan 
girma da daukaka su tabbata a gare shi, tare da Kai da 
Ruhu Mai tsarki, ba matuka. Amin. 


Sgan nan a fadi ko a raira, 


ALHAMDU ga Allah cikin daukaka, bisa duniya kuma 
salama, aminci zuwa ga mutane. Muna yabonka, muna 
albarkatarka, muna yi maka sujada, muna daukaka ka, 
muna yi maka godiya, sabo da darajarka mai girma, ya 
Ubangiji Allah, Sarki na Sama, Allah Uba Mai iko duka. 

Ya Ubangiji, Da Makadaici, Yesu Almasihu; ya 
Ubangiji Allah, Dan rago na Allah, Dan Uba, mai daukar 


97 


JIBIN UBANGIJI 


zunuban duniya, ka yi mana jingai. Kai mai daukar zunu- 
ban duniya, ka yi mana jinkai. Kai mai daukar zunuban 
duniya, ka karbi addu'armu. Ya mai zama a hannun dama 
na Allah Uba, ka yi mana jinkai. 

Gama kai kadai ne mai tsarki, kai kadai ne Ubangiji, kai 
kadai, ya Almasihu, tare da Ruhu Mai tsarki, mafi daukaka 
ne cikin darajar Allah Uba. Amin. 


Sgan nan Fasto (ko Bishop, idan yana wurin) zai fuskanci 
jama a, ya sallame su da sa musu wannan Albarka. 


SALAMAR Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahinta, ta 
tsai da zukatanku da tunaninku ga sanin Allah da Kaunatasa, 
da na Dansa Yesu Almasihu Ubangijimmu. Albarkar Allah 
madaukaki, Uba da Da da Ruhu Mai tsarki, ta kasance tare 
da ku, ta tabbata a gare ku har abada. Amin. 


Idan akwai sauran tsarkakakkun Gurasa ko Ruwan inabin 
da suka rage (ban da abin da an yarda a kai wa marasa 
lafiya) ba za a kai shi waje ba, amma Fasto da wadansu masu 
cin Jibi, da zai kira, za su ci su sha duka, tare da bangirma, 
nan da nan bayan Albarka. 


Aran Lahadi ko sauran Ranaku Tsarkaka, im ba a ci Fibi ba, 
za a karanta duk abin da aka tsara, har karshen Addwa 
domin dukkan Ikiliziyar Almasihu mai fama a nan duniya, 
tare da daya ko fiye daga cikin addwo’in da aka sanya cikin 
Littafin nan, (duba shafi 42) ko wadanda Bishop ya yarda. 
Sa'an nan a karasa da fadin Albarka. 


YABBAI TABBATATTU 
A Ranar Kirsimati da kwana bakwai mabiyanta. 

DOMEIN ka ba da Yesu Almasihu, makadaicin ‘Danka, a 
haife shi domimmu a lokaci ya wannan. Shi ne fa, bisa ga 
aikin Ruhu Mai tsarki ya zama hakikanin mutun daga jikin 
uwatasa, Budurwa Maryamu. Ya yi haka kuma ba tare da 
wani tabon zunubi ba, domin ya tsarkake mu daga dukkan 
zunubi. Sabo da wannan ... 

A Ranar Bayyanuwar Almasihu [Epiphany] da kwana 

bakwai mabiyanta. 

ALBARKACIN Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda 
shi ne ya bayyana daukakarsa da jikinsa irin namu mai 


98 


JIBIN UBANGIJI 


mutuwa, domin ya fid da dukkan "yan adan daga cikin duhu 
su shiga madaukakin haskensa. Sabo da wannan ... 


A Ran Alhamis kafin Ista 


ALBARKACIN Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda, 
da ya ke ya Raunaci mutanensa da ke duniya, sai ya Raunace 
su har matuka. Kuma da daddaren nan kafin ya sha wuya, 
da yana cin abinci tare da almajiransa, ya ayyana zurfafan 
aľamuran nan tsarkaka, domin mu da aka fansa ta mutu- 
watasa aka kuma rayad da mu ta tashinsa, mu zama masu 
tarayya ga yanayin Allahntakarsa. Sabo da wannan ... 


A Ranar Ista da kwana bakwai mabiyanta. 


AMMA musamman farali ne gare mu mu yabe ka sabo da 
madaukakin tashin Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Domin shi ne hakikanin Dan rago na Idin Ketarewa, 
wanda aka mika domimmu, yā kuma dauke zunubin 
duniya. Da mutuwatasa ya hallaka mutuwa, kuma da 
tashinsa da rai ya mayar mana da rai madawwami. Sabo da 
wannan... 


A Ranar Hawa Sama da kwana bakwai mabiyanta. 


ALBARKACIN Danka Raunatacce Rwarai, Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Domin shi ne fa bayan madaukakin 
tashinsa ya bayyana a sarari ga dukkan Manzanninsa, har 
ma a idonsu ya hau Sama don ya shirya mana wuri, domin 
inda ya ke, can mu kuma mu hau mu yi mulki tare da shi 
cikin daukaka, Sabo da wannan... 


A Lahadin zuwan Ruhu Mai tsarki da kwana shida mabi- 
yanta. 


ALBARKACIN Yesu Almasihu Ubangijimmu; Wanda 
shi ne bayan da ya hau can birbishin dukkan. sammai, ya 
zauna a hannun daman madaukakin Zatinka. A lokaci ya 
wannan kuma ya kwararo Ruhu Mai tsarki Mai rayarwa 
bisa Ikiliziya ta duniya duka, domin, albarkacin madauka- 
kin ikonsa, farincikin madawwamiyar Bishara ya yadu cikin 
dukkan duniya. Ta Bisharan nan ne aka fisshe mu daga 
duhu da zaman Bata, aka kai mu ga haskenka na sosai, da 
kuma gaskiyar shinankā da na Danka Macecimmu Yesu 
Almasihu. Sabo da wannan... 


99 


JIBIN UBANGIJI 


A Lahadin Tirniti kadai. 


WANDA, tare da 'Danka makadaici da Ruhu Mai tsarki, 
Kai ne Allah daya, Ubangiji daya, Persona! uku, Jauhari 
daya. Gama abin da mu ke gaskatawa game da daukakarka, 
ya Uba, shi ne mu ke gaskatawa game da 'Danka da kuma 
Ruhu Mai tsarki, ba tare da wani bambanci, ko rashin 
daidaitaka ba. Sabo da wannan... 


A Ranar Mikawar Almasihu cikin Dakin Ibada da Ranar 
Aiken Jibra'ilu zuwa ga Budurwa Maryamu. 


SABO da ka ba da Yesu Almasihu 'Danka Makadaici a 
haife shi don cetommu. Shi ne fa, bisa ga aikin Ruhu Mai 
tsarki ya zama hakikanin mutun daga jikin uwatasa, 
Budurwa Maryamu. Ya yi haka kuma ba tare da wani tabon 
zunubi ba, domin ya tsarkake mu daga dukkan zunubi. 
Sabo da wannan... 


A Ranar Sake Kamannin Almasihu. 


SABO da daukakar Allahntakar Kalman nan da ya dauki 
jiki ta haskaka a sarari a bisa tsattsarkan dutsen nan, gaban 
zaba66un shaidun Zatinsa. Kuma da muryarka daga Sama 
ka shaidi Danka Kaunataccenka. Sabo da wannan... 


A Ranar Tunawa da Adalai Duka, da Ranakun Mazanni, 
da na Masu Bishara, da ta Yohanna Maibabtisma, im ba a 
sanya wani tabbataccen Yabo sabo da wani Idi ba. 


DOMIN ta dalilin zaman gaskiya na Tsarkakanka ka 
kamanta mana hanyar binka, kuma ta dalilin albarkatasu 
ka tabbata mana sarai da sazuciyan nan da ke game da 
kirammu. Sabo da haka, tun da taron shaidu masu dumbun 
yawa suka kewaye mu haka, mu yi tseren nan da ke 
gabammu, tare da jimiri; tare da su kuma mu sami kambin 
daukaka marar dushewa. Sabo da wannan... 


A Ranar Tsarkakewar Majami'a. 


KO da ya ke kuma sama da saman samaniya ba su iya su 
karbe ka ba, kuma daukakarka tana cikin duniya duka, duk 
da haka ka kan yarda ka tsarkake dakunan sujadarka, a 


1 Persona, wato, da kalman nan ana nufin cewa, Uba, da “Da, da 
Ruhu Mai tsarki, kowane dayansu yana da nasa kasancewa, da hali, 
da nufi, ke nan. 


100 


JIBIN UBANGIJI 


cikinsu ma har ka kan kwararo bayebayen alherinka ga 
amintattunka. Sabo da wannan...' 


A Lahadi-Lahadi, im ba a sanya wani Tabbataccen Yabo ba. 


ALBARKACIN Yesu Almasihu Ubangijimmu. Domin 
shi ne Shugaba mai gaskiya ga kusantar Allah wanda ya 
Balle mana Rangin zunubammu, ya mai da mu jama'a masu 
kusantarka, ya Allahmmu, kuma Ubammu. Sabo da 
wannan... 


A cikin wannan Ka'idar ba da Jibin Ubangiji an 
ayyana masu cin Jibi su karba a durkushe, An kuwa 
ayyana haka da kyakkyawan nufi, domin a bayyana 
yardarmu, tare da tawali'u da godiya, da fa'idodin 
da dukkam masu ci da cancanta su kan karba daga 
wurin Almasihu; kuma domin a gudani irin saGo ko 
rashin kintsi da zai faru cikin Jibin Ubangiji, im ba 
a yi haka ba. Kuma don kada kowa ya rasa fahintar 
dalilin durKuso, ko ya raina shi, ko sabo da jahilci 
ko rauni, ko sabo da keta ko taurin kai—sabo da haka 
fa ana furtawa, cewa, Babu nufin kowa ya yi wa 
Gurasa ko Ruwan inabi tsarkakakku sujada, ko a yi 
wa wani kasancewar ainihin jikin ko jinin Almasihu 
a cikinsu, kuma ba ya kamata a yi haka ba. Domin 
Gurasa da Ruwan inabi, ko da ya ke tsarkakakku ne, 
kasancewarsu gurasa da ruwan inabi ne har wa yau; 
don haka ba ya kamata a yi musu sujada ba. Yin 
haka kuwa tsafi ne, irin da ya kamata Kirista masu 
aminci su ji kyamatasa. Kuma ainihin jikin Mace- 
cimmu Almasihu da jininsa a cikin Sama su ke, ba 
a nan ba. Domin haka, a ce ainihin jikin Almasihu 
yana wurare fiye da guda a lokaci daya ya sabanci 
gaskiya. 


IOI 


TSARIN SUJADAR 
SHAIDA 
TA MASU NEMAN TAFARKI 


Wadanda za su yi shaida za su tsaya a bakin kofar yamma 
ta Majami'a. Fasto, ko kuwa Catechist, zai ce, 


Kana da niyyar bin Yesu Almasihu ? 


Amsa. I, ina da niyya. | | 
Tambaya. Kana gaskatawa Yesu shi ne Almasihu ? 
Amsa. I, ina gaskatawa Yesu shi ne Almasihu, Dan 


Allah rayayye. . 

Tambaya. Kana Rin dukkan ka'idodin ibada na Musulunci 
da na Arnanci? | | 

Amsa. I, ina Rinsu duka; kuma nufina ne bisa ga tat- 
makon Allah in rabu da dukkansu. 

Tambaya. Kana tuba ga barin zunubanka duka ? Kana da 
nufin ka bar dukkan alamuran da ke gaba da 
umarnin Allah da nufinsa mai tsarki ? 

Amsa. I, nufina ke nan. 3 f | 

Tambaya. A koyaushe za ka yi zaman koyi da ka'idodin 
Masihiyanci, kuma ka shirya kanka don Bab- 
tisma ? 

Amsa. I, zan yi Kokari. | | 

Tambaya. Za ka yi kokarin zuwa sujada tare da masu bi? 
Za ka rika tafiya wurin koyarwa don Babtisma ? 
Kuma za ka tabbatad da zamanka (da kuma na 
iyalinka) bisa ga koyarwar Almasihu ? 

Amsa. I, zan yi, da taimakon Allah. 


Sa'an nan Fasto, ko Catechist, zai ce, 


NA shigad da ku cikin Tafarkin Almasihu. Allah madau- 
kaki, da ya ba ku nufin ku yi wadannan abubuwa, ya ba ku 
iko da Rarfi ku aikata su kuma; albarkacin Yesu Almasihu 


Ubangijimmu. Amin. 
Sgan nan za a tafi da wadanda suka yi shaida zuwa mata- 
kalan wuri tsattsarka, tun ana fadi ko ana rara 
Zabura 122 
NA yi murna szad da aka ce mini : bari mu je gidan 
Ubangiji. 
102 


SHAIDA 


2 Kafafummu suna tsayawa a cikin Kofofinki : ya 
Urushalima. 

3 Urushalima, wadda an gina ki : birni ke nan da ke 
harhade wuri daya. 

4 Inda kabilai su kan hau, wato kabilan Ubangiji ke 
nan : domin shaida ga Isra'ila, garin su yi godiya ga sunan 
Ubangiji. 

5 Gama can an kafa kursiyai domin hukunta sharia : 
kursiyai ke nan na gidan Dawuda. 

6 Ku yi addwa domin salamar Urushalima : wadanda 
suna Raunarki su ne su yi arziki. 

7 Bari salama ta kasance daga cikin ganuwoyinki : 
albarka kuma a cikin fadarki. 

8 Sabili da 'yan'uwa da sahibaina : zan ce yanzu, 
Salama ta zauna a cikinki. 

9 Sabili da gidan Ubangiji Allahnmu : ina nufinki da 
alheri. 

Daukaka ta tabbata ga Uba : da Da, da Ruhu Mai 
tsarki. 

Kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan kuma har 
abada : ba matuka. Amin. 

Bayan wannan Malami zai ce, 
Mu yi addu'a. 
Malami da Jama'a. 
YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Malami. 


YA Allah na kakannin kakannimmu, ka albarkaci bayin 
nan naka, ka shuka iri na rai madawwami a cikin zuka- 
tansu. Kuma kowane irin abin da za su yi koyi da shi a 
cikin Maganarka mai tsarki, ka sa su amfane shi, su kuma 
aikata wannan, har sabo da biyayya ga nufinka, kullum su 
dawwama lafiya cikin kariyarka, su zauna game da kaunarka 
har ya zuwa iyakar ransu; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


103 


SHAIDA 


ALLAH madaukaki, kagarar fakewa ga wadanda ke 
gaskatawa da shi, ya kiyaye ku, ya karfafa ku cikin gaski- 
yarsa, don ba wani suna duk duniyan nan, mai rayarwa, 
wanda lalle ta kansa ne za mu sami ceto da salama, sai 
sunan Macecimmu kadai, Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 


104 


TSARIN YADDA ZA A 
YI WA JARIRAI BABTISMA 


Fastocin kowace Jama'a za su rika gargadar mutane su kawo 
'ya'yansu domin a yi musu Babtisma da hanzari; kada su 
jira har ya wace ranar Lahadi ta hudu ko ta biyar bayan 
haifuwar, sai dai ko da wani kwakkwaran dalili. 


Idan zai yiwu, ya kyautu a yi Babtisma ranar Lahadi, ko 
kuwa wata Rana Tsattsarka, lokacin da mutane da yawa 
suka fi taruwa. Na fari, domin mutanen da ke wurin su shaida 
shi wanda aka yi wa Babtisma a lokacin, an karbe shi cikin 
lissafin Ikiliziyar Almasihu. Na biyu, domin Babtismar jari- 
rai ta kan tuna wa kowane mutumin da ke wurin da nasa 
alkawarin da ya dauka ga Allah sa'ad da aka yi masa 
Babtisma. Sabo da wannan ya yi kyau a karanta Sujadar 
Babtisma cikin harshen mutanen kasar. Amma, idan akwai 
kwakkwaran dalili, an yarda a yi wa jarirai Babtisma a kan 
kowace rana. 


Ku lura fa, kowane jaririn da za a yi wa Babtisma, sai yana 
da Iyaye Maza na Imani guda biyu, Uwa ta Imani daya; 
jaririya kuwa Uba daya, Iyaye Mata biyu. Amma idan ba 
zai yiwu a sami iyayen Imani guda uku ba, Uba daya da 
Uwa daya sun isa. Idan ya zama tilas, mahaifa da kansu sa 
iya zama Iyayen Imani, muddar akwai wani Uba ko Uwa na 
Imani. Ba a yarda kowa ya zama Uba ko Uwa na Imani, 
sai ko an yi masa Babtisma tukuna. 


Idan Fasto ba ya nan, an yarda wa Dikon ya yi wa jarirai 
Babtisma. 


Idan akwai jariran da za a yi wa Babtisma, mahaifansu za 
su shaida wa Fasto na Ikiliziyatasu tun da wuri. Shi kuma 
zai sa lokacin da za a yi musu Babtisma. Sa'an nan Iyayen 
Imani da mahaifan jarirai za su tsaya a shirye, su fuskanci 
Daron ruwan Babtisma, bayan Nassi na biyu na Addwar 
Safe ko ta Maraice, ko a kowane lokacin da Fasto ya ga ya 
kamata. 3 


Maganar Allah ta tabbatar mana yaran da aka yi wa 
Babtisma, idan sum mutu, ba tare da aikata wani zunubi ba, 
babu shakka sun sami ceto. 


105 


SUJADAR 
YI WA JARIRAI BABTISMA 


Fasto zai zo wurin Daron ruwan Babtisma, wanda aka cika 
da ruwa mai tsabta, san nan ya ce, 


An rigaya an yi wa jaririn nan Babtisma, ko ba a yi ba ? 
Idan sun amsa, Ba a yi ba, sai Fasto ya karanta wannan, 


Ya Raunatattuna cikin Almasihu Yesu, dukkam mutane 
masu son aikata zunubi ne tun daga haifuwarsu; amma 
Allah yana nufin dukkam mutane su sami ceto, domin 
Allah Rauna ne. Macecimmu Almasihu kuma ya ce, “Im ba 
a haifi mutun daga cikin ruwa da Ruhu kuma, ba shi da 
iko ya shiga cikin mulkin Allah ba”. Don haka ina rokonku 
ku yi addu'a ga Allah Uba, albarkacin Ubangijimmu Yesu 
Almasihu, sabo da yalwar jinRansa ya ba wannan jariri abin 
da ba shi da iko ya samu ta dabi'ar mutun, wato a yi masa 
Babtisma da ruwa da Ruhu Mai tsarki, a karbe shi cikin 
Ikiliziya tsattsarka ta Almasihu, ya zama gaba mai rai a 
cikinta. 


Sgan nan Fasto zai karanta daya daga cikin wadannan, ko 
duka biyu. 


Wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, wanda ta Babtismar 
Danka Raunatacce Yesu Almasihu a Kogin Urdun ka 
tsarkake ruwa zuwa shafewar zunubi, asirtaccen shafewa 
ke nan. Da jinganka ka dubi wannan jariri, ka shafe shi, ka 
tsarkake shi da Ruhunka Mai tsarki, domin a karbe sht cikin 
zumuntar Ikiliziyar Almasihu. Kuma da ya ke yana dagewa 
kan bangaskiya, yana murna sabo da sazuciya, ya kafu ga 
Rauna, ka sa ya ratsa raRuman ruwa na wannan duniya mai 
fitina, har a Rarshe ya kai ga Kasa ta rai madawwami, can ya 
yi mulki tare da Kai har abada abadin; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, Mataimakin dukkam 
masu bukata, Mai agazan dukkan wadanda ke shekowa gare 
ka neman gudummawa, Kai ne Ran masu ba da gaskiya, 


106 


BABTISMAR JARIRAI 


Kai ne tashin matattu. Muna rokonka sabo da wannan 
jaririn da aka kawo yanzu ga Babtismarka tsattsarka, domin 
ya karbi gafarar zunubansa ta sake haifarsa ta ruhaniya. Ya 
Ubangiji, ka karbe shi bisa alkawarin da ‘Danka Raunatacce 
ya yi, cewa, “Ku roka, za a ba ku; ku nema, za ku samu; 
ku kwankwasa, za a bude maku”. Hakanan mu da mu ke 
roko yanzu, ka ba mu. Mu da mu ke nema, mu samu. Mu 
da mu ke kwankwasa Rofa, ka bude mana, domin jaririn 
nan, da aka shafe zunubansa, ya ji dadin albarkarka ta 
Sama, ya kai ga mulkinka madawwami, wanda ka alka- 
warta albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Sgan nan janda za su tashi tsaye, Fasto ya ce, 


Ku ji kalmomin da Markus ya rubuta cikin Bisharatasa, 
sura ta goma, aya ta goma sha uku. 
Amshi. 'Daukaka tă tabbata a gare ka, ya Ubangiji. 


Suka kawo masa yara RanRanana, domin ya taba su; alma- 
jiran suka kwafe su. Sa'an da Yesu ya ga wannan, hanka- 
linsa ya tashi da haushi, ya ce masu, Ku bar yara RanRanana 
su zo gare ni; kada ku hana su: gama na irin wadannan 
mulkin Allah ya ke. Hakika ina ce maku, Dukkan wanda 
ba ya karbi mulkin Allah kamar yaro anfani ba, ba zai 
shiga cikinsa ba dadai. Sai Yesu ya dauke su a hannunsa, 
ya dora musu hannunsa, ya sa musu albarka. 

Amshi. Ya Ubangiji, mun gode maka domin wannan 

Bishararka mai tsarki. 


Sgan nan Fasto zai karanta wannan gajeren Gargadi kan 
kalmomin Bisharar. 


Kun ji daga cikin wannan Bishara kalmomin Macecimmu 
Almasihu, lokacin da ya umarta a kawo masa yara. Kun 
kuwa ji yadda ya dauke su a hannunsa, ya sa musu albarka. 
Yesu Almasihu ba ya canzawa, shi ne jiya, da yau, hakika 
har abada ma. Domin haka kada ku yi shakka, amma ku 
tabbata sosai, yana Raunar jaririn nan, yana kuma murna 
sabo da mun kawo shi don a yi masa Babtisma tsattsarka. 
Kuma a shirye ya ke ya karbe shi, ya rungume shi da hannu- 
wansa masu rahama, ya sa masa albarkar rai madawwami. 
Da ya ke fa mun tabbata Ubammu na Sama yana nufin 
alheri ga wannan jariri, yadda ya bayyana albarkacin ‘Dansa 
Yesu Almasihu, sai mu yi masa godiya da aminci da ibada, 
mu ce, 


107 


BABTISMAR JARIRAI 


Sa an nan Fasto da jama a, dukkansu na tsaye har wa yau, 
za su fadi, 

YA Allah madaukaki madawwami, Ubammu na Sama, 
muna yi maka godiya da tawali'u, domin kā yarda ka kira 
mu mu san alherinka mu gaskata ka. Kă Rara mana wannan 
sani, ka Karfafa mana bangaskiya kullum. Ka ba wannan 
jariri Ruhunka Mai tsarki domin a sake haifarsa, a maishe 
shi magajin ceto madawwami; albarkacin Ubangijimmu 
Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da 
Kai da Ruhu Mai tsarki, yanzu da har abada. Amin. 


ALKAWARAI 


A nan Iyayen Jariri da Iyayen Imani suna tsaye a gaban 
jama'a, Fasto zai yi magana da su, ya ce, 


Ya Raunatattuna, kun kawo wannan jariri domin a yi masa 
Babtisma; mun yi addu'a kuma Ubangijimmu Yesu Alma- 
sihu ya yarda ya karbe shi, ya shafe zunubansa, ya tsarkake 
shi. Ubangijimmu ya yi alkawari cikin Bisharatasa zai ba 
da dukkan wadannan abubuwan da kuka yi addu'a 
dominsu; ba shakka kuwa zai cika alkawarin nan ya kuma 
aikata shi. 

Ku kuma sai ku alkawarta abu uku domin wannan jariri: 
Na fari, zai Ri Shaidan da dukkan ayyukansa. Na biyu, 
kullum zai gaskata Magana mai tsarki ta Allah. Na uku, 
zai yi biyayya ya bi umarninsa. 

Ina fa rokonku da himma, 


Ko kai, cikin sunan wannan jariri, ka Ri Shaidan da dukkan 
ayyukansa, da daraja ta duniya, da dukkan sha'awoyinta na 
kwadayi, da sha'awoyin jiki, har da ba za ka bi su ba, su 
kuma ba za su biyad da kai ba? 

Amsa. I, na Ri. 


Malami. Ko kai, cikin sunan wannan jariri, ka gaskata 
addinin Almasihu ? 
Amsa. I, na gaskata. 


Sgan nan Fasto da Iyayen Imani da Mahaifan Fariri za su 
fadi Kalmar Shahada ta Manzanni. 


108 


BABTISMAR JARIRAI 


NA gaskata da Allah Uba Madaukaki, Mahaliccin Sama da 
Rasa. 

Na gaskata da Yesu Almasihu 'Dansa Makadaici Ubangi- 
jimmu, wanda aka yi cikinsa ta Ruhu Mai tsarki. Budurwa 
Maryamu ce ta haife shi, Ya sha wahala a zamanin Bunti- 
yus Bilatus. An giciye shi, ya mutu, am binne shi, ya je 
Hades, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Ya hau 
cikin Sama, yana zaune a hannun dama na Allah Uba 
Madaukaki. Daga can ne zai zo ya yi wa rayayyu da 
matattu sharia. 

Na gaskata da Ruhu Mai tsarki. Na kuma gaskata Ikili- 
ziya tsattsarka Katolika; da Zumuntar Tsarkaka da 
Gafarar zunubai da Tashin jiki da kuma Rai madawwami. 
Amin. 


Malam. Ko kai, cikin sunan wannan jariri, ka dauki alka- 
wari za ka yi biyayya da nufi mai tsarki na Allah 
da umarninsa ? 

Amsa. I, na dauka. 


Malami. Ko kai, cikin sunan wannan jarwi, ka ke neman 
Babtisma ? 
Amsa. I, ina nema. 


Sa'an nan Fasto zai ce, 
Mu yi addwa. 
YA Allah mai jinkai, ka nufa a binne mugun hali na da da 


ke cikin wannan jariri, har sabon hali mai kyau ya tsiro a 
cikinsa. Amin. 


Ka yarda dukkan sha'awoyin jiki su mutu a cikinsa, 
kuma dukkan abubuwan da ke na Ruhu Mai tsarki su rayu 
su yi girma a cikinsa. Amin. 


Ka yarda ya sami iko da karfi don ya yi nasara a kan 
Shaidan, da duniya, da jiki. Amin. 

Ka yarda dukkan wanda aka fawwala shi gare ka a nan 
ta wurin matsayimmu da hidimarmu, a cika shi da kya- 
wawan halayenka na Sama, a ba shi madawwamiyar lada 
ta wurin jinganka, ya Ubangiji Allah mai albarka, wanda 
ka ke rayayye kana mulkin dukkan abu, har abada abadin. 
Amin. 


109 


BABTISMAR JARIRAI 
TSARKAKEWAR RUWA 

Fasto. Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Fasto. Ku juyo da zukatanku. NA 
Amshi. Muna juyad da su ga Ubangiji. 
Fasto. Mu yi godiya ga Ubangijimmu Allah. 
Amshi. Yin wannan ya kamata, daidai ne kuma. 


Fasto. 

LALLE ya kamata, daidai ne kuwa, wajibimmu ne mu yi 
maka godiya, ya Ubangiji, Uba Mai tsarki, Allah madauka- 
ki madawwami, sabo da Raunataccen Danka Yesu Alma- 
sihu ya zub da ruwa da jini daga kwibinsa mai kwarjini 
domin gafarar zunubammu; ya kuma umarci almajiransa 
su je su almajirtad da dukkan al'ummai, suna yi musu 
Babtisma cikin sunan Uba, da na Da, da kuma na Ruhu 
Mai tsarki. Muna rokonka ka ji addwo'in jama'arka; ka 
tsarkake ruwan nan sabo da shafewar zunubi, shafewa ta 
ruhaniya ke nan. Ka yarda kuma jaririn nan da za a yi wa 
Babtisma a yanzu ya sami yalwar alherinka, ya kasance har 
abada a cikin zababbunka amintattu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu, wanda girma da daukaka su 
tabbata a gare shi, tare da Kai cikin dayantuwar Ruhu Mai 
tsarki, yanzu da har abada. Amin. 


BABTISMAR 


Sa'an nan Fasto zai dauki jaririn a hannuwansa, ya ce wa 
Iyayen Imani, 
Ku rada wa wannan jariri suna. 


Iyayen Imani za su rada wa Fasto sunan jaririn. Saan nan 
Fasto zai fadi sunan, ya nutsad da jaririn cikin ruwa, ko ya 
zuba ruwa a kansa, ya ce, 

Wane, ina yi maka Babtisma cikin sunan Uba, da ra Da, 
da na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Sæan nan Fasto zai ce, 


MUN karbi wannan jariri cikin jama'ar garken Almasihu, 
muna yi masa shaida da alamar giciye,* KA pan Fasto za 
cewa, nan gaba ba zai ji kunya ya shaida Ya yi Jan arith AAA 
imanin Almasihu giciyeyye ba, da maza- 

kuta ya yi yaki Rarkashin tutarsa, gaba 


IIO 


BABTISMAR JARIRAI 


da zunubi, da duniya, da Shaidan, ya lazamci dan yaki 
da bawa mai aminci na Almasihu har iyakar ransa. Amin. 


GODIYA 
Sgan nan Fasto zai ce, 


Ya 'yan'uwa Raunatattuna, da ya ke an sake haifuwar 
wannan jariri an tswafa shi cikin jikin Ikiliziyar Almasihu, 
sai mu yi wa Allah Madaukaki godiya domin wadannan 
fa'idodi; da zuciya daya mu yi addwo'immu gare shi, 
domin jaririn nan ya yi sauran zamansa bisa ga wannan 
masomi. 


Sean nan Fasto da jama a za su fadi Addwar Ubangiji tare. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Sgan nan Fasto zai ce 
3 


YA Uba mafi jink£ai, muna yi maka godiya da zuciya daya, 
da ya ke ya gamshe ka ka sake haifuwar wannan jariri da 
Ruhunka Mai tsarki, ka karbe shi danka ta tallafanci, ka 
tswafa ski cikin Ikiliziyarka tsattsarka. Amin. 


YA Ubangiji, muna roBonka kamar yadda ta wajen 
Babtisma aka binne wannan jariri tare da Almasihu ga 
mutuwatasa, haka kuma ka nufa ya zama abokin tarayya 
ga tashinsa, domin ya bauta maka a nan cikin sabuwar 
rayuwa, a Rarshe kuma ya zama magajin mulkinka mada- 
wwami tare da sauran Ikiliziyarka tsattsarka; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Idan ana so, Fasto zai fadi addwan nan domin muhallin 
jariri. 
YA Allah Madaukaki, Ubammu na Sama, wanda Danka 


mai albarka ya yi tarayyar zaman muhalli na duniya a 
Nazarat, muna rokonka ka sa albarka kan muhallin jaririn 


III 


BABTISMAR JARIRAI 


nan; ka kuma ba da hikima da fahimi ga masu goyonsa, 
domin ya yi girma cikin tsoronka da Kaunarka kullum; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


WAJIBAN IYAYEN IMANI 
Sa'an nan Fasto zai yi wa Ivayen Imani wannan gargadi, 


Ku da kuka kawo wannan jariri, domin a yi masa Babtisma, 
zuwa cikin iyalin Ikiliziyar Almasihu, dole ne ku lura ku ga 
an koya masa Kalmar Shahada, da Addwar Ubangiji, da 
Umarni Goma, yadda aka tsara su cikin Katakizam, da 
dukkan sauran abubuwan da ya kamata Masihiyi ya sani, 
ya kuma gaskata domin lafiyar ransa. 

Sai kuma ku lura a goye shi cikin tsarki da ibadar da ya 
kamaci Masihiyi. 

Kuma ku lura a kai shi gun Bishop domin a dora masa 
hannu, kuma bayan da an Karfafa shi da baiwar Ruhu Mai 
tsarki, ya zamana ya zo a shirye domin ya ci Jibin Ubangiji 
na Jiki da na Jinin Almasihu, kuma ya shiga duniya ya 
bauta wa Allah da aminci cikin zumuntar Ikiliziyatasa. 

Za ku taimake shi ya koya, ya kuma aikata dukkan wa- 
dannan ? 

Amsa. I, zan yi, Ubangiji ne zai taimake ni. 


Kullum ku tuna cewa, Babtisma tana kwatanta Bangas- 
kiyarmu, wadda ita ce bin gurbin Macecimmu Almasihu 
domin a maishe mu kamarsa. Kuma kamar yadda ya mutu 
ya tashi domimmu, hakanan mu da aka yi mana Babtisma, 
ya kamata mu mutu ga barin zunubi, mu tashi zuwa ga 
aikin gaskiya, kullum muna kashe zukatammu ga dukkan 
miyagun sha'awoyimmu, muna cin gaba kowace rana wajen 
dukkan halayen kirki da bin Allah. 


Idan Babtisman nan ba a Addwar Safe ko ta Maraice aka yi 
ta ba, Fasto zai sallami jama'a da wannan Albarka. 


UBANGIJI ya albarkace ku, ya tsare ku. Ubangiji ya 
dube ku, duban rahama, ya nuna muku nasiha. Ubangiji 
ya daukaka hasken annurinsa wajenku, ya ba ku salama, 
yanzu da har abada. Amin. 


II2 


SUJADAR 


YI WA JARIRAI BABTISMA 
A GIDA 


Fastocin kowace jama'a sai su yi musu kashedi kada a yi wa 
Jarirai Babtisma a gida sai da wani kwakkwaran dalili. 
Amma idan ya zama tilas, sai a yi Babtisma a kaka: 


Na farko, sai Faston Ikiliziya (ko, im ba ya nan, kowane 
Fasto sosai da ke samuwa) ya kira ga Allah, tare da wadanda 
ke wurin, ya karanta wadansu daga cikin addwo'in da aka 
sanya cikin Sujadar yi wa Jarirai Babtisma, bisa zarafin da 
tsananin ciwo ya ba su, ya Rarasa da wannan Addwa. 


YA Allah madaukaki madawwami, Raunataccen ‘Danka 
Yesu Almasihu ya zub da ruwa da jini daga kwibinsa mai 
kwarjini domin gafarar zunubammu;' ya kuma umarci 
almajiransa su je su almajirtad da dukkan alľummai, suna 
yi musu Babtisma su zama mallakar Uba, da na ‘Da, da 
kuma na Ruhu Mai tsarki. Muna rokonka ka ji addwo’in 
jama'arka ; ka tsarkake ruwan nan sabo da shafewar zunubi, 
shafewa ta ruhaniya ke nan. Ka yarda kuma jaririn nan da 
za a yi wa Babtisma a yanzu ya sami yalwar alherinka, ya 
kasance har abada a cikin zababb6unka amintattu; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda girma da daukaka 
su tabbata a gare shi, tare da Kai cikin dayantuwar Ruhu 
Mai tsarki, yanzu da har abada. Amin. 


Bayan haka, wani daga cikin wadanda ke wurin zai rada wa 
Jariri suna, san nan Fasto zai zuba ruwa a kansa, ya ce, 


Wane, ina yi maka Babtisma ka zama mallakar Uba, da na 
Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Saan nan jama'a za su durkusa, sai Fasto da jama'a su fadi 
Addwar Ubangiji. Bayan haka Fasto zai yi wa Allah godiya, 
ya ce, 


YA Uba mafi jingai, muna yi maka godiya da zuciya daya, 
da ya ke ya gamshe ka ka sake haifar wannan jariri da 
Ruhunka Mai tsarki, ka karbe shi ga matsayin danka, ka 
tswafa shi cikin Ikiliziyarka tsattsarka. Kuma muna rokonka 
da tawali'u ka yarda, kamar yadda aka maishe shi abokin 
tarayya ga mutuwar ‘Danka, haka kuma ya zama abokin 


113 


BABTISMAR JARIRAI A GIDA 


tarayya ga tashinsa, har a Rarshe ya gaji mulkinka madaw- 
wami, tare da sauran tsarkakanka; albarkacin Danka Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da 
mu duka har abada abadin. Amin. 


Amma idan Fasto sosai bai samu ba, kuma rashin lafiyar 
jariri ya tsananta kwarai, sai wani daga cikin wadanda ke 
wurin ya rada wa jariri suna, ya zuba ruwa a kansa, ya ce, 
Wane, ina yi maka Babtisma ka zama mallakar Uba, da na 
“Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Sgan nan wadanda ke wurin za su fadi Addwar Ubangiji. 
Daga baya kuma sai a sanad da Faston Ikiliziya labarin 
Babtismar nan da nan. 

Kuma kada su yi shakka jaririn da aka yi wa Babtisma a gida 
haka, ko ta hannun Faston Ikiliziya, ko ta hannun wani 
Fasto, ko ta hannun wani da ke wurin, an yi masa isasshiyar 
Babtisma yadda ya halatta. Kuma bai kamata a sake yi 
masa Babtisma ba. 


KAR'BAR JARIRI CIKIN JAMAAR 
IKILIZIYA 
Duk da haka, idan jaririn da aka yi wa Babtisma a haka ya 
rayu, ya cancanta a kawo shi majami'a, domin a shaida wa 
jama'a an yi masa Babtisma yadda ya kamata, a kuma karbe 
shi a sarari cikin jama'ar Ikiliziya. 


Sd an nan Fasto zai ci gaba da Sujadar bisa ga Tsarin da 
aka sanya cikin Littafin Addwa na Turanci. 


114 


SUJADAR 


YI WA BALIGAI BABTISMA 


WADANDA KE IYA DAUKAN ALKAWARI 
DA KANSU 


S'ad da za a yi wa baligai Babtisma, sai iyaye ko waliyai su 
sanad da Bishop ko wakilinsa kwana bakwai ko fiye da haka 
kafin lokacin. Ta haka za a sami zarafin jarraba su, don a 
san ko sun sami isasshen koyarwa a bisa kan ka'idodin addi- 
nin Kirista. Za a kuma gargade su su shirya kansu da addwa 
da rikon baki, domin karbar wannan tsattsarkar Farilla. 


Idan an iske sun cancanta, sai kowannensu ya zabi mutum 
uku, ko akalla biyu, su zama shaidunsu. Wadannan fa za su 
kai su ga Daron ruwa bayan Nassi na Biyu ko bayan Sanya- 
yyar Addwa ta uku ta Addwar Safe ko ta Maraice, ko a 
kowane lokacin da Fasto ya ga ya kamata. 


Idan zai yiwu ya kyautu a yi Babtisma ranar Lahadi ko 
kuwa wata Rana Tsattsarka, lokacin da mutane da yawa 
suka fi taruwa. 


A nan tsaye, Fasto zai tambaya ko an rigaya an yi wa 
kowannensu Babtisma, ko ba a yi ba. Idan suka amsa, Ba a 
yi ba, sai Fasto ya ce, 


KU Raunatattuna, dukkam mutane masu son aikata zunubi 
ne tun daga haifuwarsu, sun kuma yi kuskure da yawa. 
Kuma Mai cetommu Almasihu ya ce, Ba wanda zai shiga 
mulkin Allah sai an sake haifuwarsa ta ruwa da Ruhu Mai 
tsarki. Don haka ina rokonku ku yi addu'a ga Allah Uba, 
albarkacin Ubangijimmu Yesu Almasihu, sabo da yalwar 
alherinsa ya ba wannan mutun abin da ba ski da iko ya 
samu ta dabi'ar mutun, wato a yi masa Babtisma da ruwa 
da Ruhu Mai tsarki, a karGe shi cikin Ikiliziya tsattsarka ta 
Almasihu, ya zama gafa mai rai a cikinta. 


Sgan nan Fasto zai karanta daya daga cikin wadannan ko 
duka biyu, 


Wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, ta Babtismar Danka 
Raunatacce Yesu Almasihu a Kogin Urdun, ka tsarkake 
ruwa zuwa shafen zunubi, asirtaccen shafewa ke nan. Muna 


5 +H.P.B. 115 


BABTISMAR BALIGAI 


rokonka da jinkai ka dubi wannan mutun, ka shafe shi, ka 
tsarkake shi da Ruhunka Mai tsarki, domin a cece shi daga 
azabarka, a karbe shi cikin zumuntar Ikiliziyar Almasihu. 
Kuma da ya ke yana dagewa kan bangaskiya, yana murna 
sabo da sazuciya, ya kafu ga Rauna, ka sa ya ratsa rakuman 
ruwa na wannan duniya mai fitina, har a Rarshe ya kai ga 
Rasa ta rai madawwami, can ya yi mulki tare da Kai har 
abada abadin; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, Mataimakin dukkan 
masu bukata, Mai agazan dukkan wadanda ke shekowa gare 
ka neman gudummawa, Kai ne Ran masu ba da gaskiya, 
Kai ne Tashin Matattu. Muna rokonka sabo da wannan 
mutun da ya zo yanzu ga Babtismarka tsattsarka, domin ya 
karbi gafarar zunubansa ta sake haifarsa ta ruhaniya. Ya 
Ubangiji, ka karbe shi bisa alkawarin da ‘Danka Raunatacce 
ya yi, cewa, “Ku roga, za a ba ku; ku nema, za ku samu; 
ku Rkwankwasa, za a bude maku”. Hakanan mu da mu ke 
roko yanzu, ka ba mu. Mu da mu ke nema, mu samu. Mu 
da mu ke kwankwasa Kofa, ka bude mana, domin. wannan 
mutun, da aka shafe zunubansa ya ji dadin albarkarka ta 
Sama, ya kai ga mulkinka madawwami, wanda ka alka- 
warta albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Sgan nan jama'a za su tashi tsaye, Fasto ya ce, 


Ku ji kalmomin da Yohanna ya rubuta cikin Bisharatasa, 
sura ta uku, aya ta fari. 
Amshi. Daukaka tă tabbata a gare ka, ya Ubangiji. 


Wani mutum yana nan na wajen Farisawa, sunansa Niko- 
dimu, wani ba-saraucen Yahudawa; wannan ya zo wurinsa 
da dare, ya ce masa, Rabbi, mun sani malami ne kai, daga 
wurin Allah ka zo: gama ba mai yin wadannan alamun da 
ka ke yi ba, sai ko Allah yana tare da shi. Yesu ya amsa, ya 
ce masa, Hakika, hakika, ina ce maka, Im ba a haifi mutum 
daga bisa ba, ba shi da iko shi ga mulkin Allah ba. Niko- 
dimu ya ce masa, Kaka za shi yiwu a haifi mutum sa'ad da 
ya rigaya ya tsufa? Ya iya ya sake shiga a cikin cikin 
uwatasa, a haife shi kuma? Yesu ya amsa, ya Ce, Hakika, 
hakika, ina ce maka, Im ba a haifi mutum daga cikin ruwa 


116 


BABTISMAR BALIGAI 


da Ruhu kuma, ba shi da iko ya shiga cikin mulkin Allah 
ba. Abin da an haifa daga cikin nama, nama ne; abin da an 
haifa daga cikin Ruhu, ruhu ne. Kada ka yi mamaki da na 
ce maka, Dole a haife ku daga bisa. Iska ta kan hura wajen 
da ta ke nufa, kana jin motsinta kuma, amma ba ka sani 
wajen da ta ke fitowa, da inda za ta ba: hakanan ne dukkan 
wanda an haife shi daga cikin Ruhu. 

Amshi. Ya Ubangiji, mun gode maka domin wannan 

Bishararka mai tsarki, 


; , f 
Sean nan Fasto zai karanta wannan Gargadi. 


Ya Raunatattu, kun ji daga cikin wannan Bishara kalmomin 
da Macecimmu Almasihu ya furta da kansa, cewa, “Im ba 
an haifi mutum ta ruwa da ta Ruhu ba, ba zai iya shiga 
cikin mulkin Allah ba”. Daga nan fa kwa gane wannan 
Farilla lazumi ne Rwarai, a inda ya ke samuwa. Hakanan 
kuma, nan da nan kafin ya hau cikin Sama (kamar yadda 
mu ke karantawa a cikin Bishara ta hannun Markus, sura 
ta Rarshe), ya umarci almajiransa ya ce, “Ku tafi cikin 
duniya duka, ku yi wa'azin bishara ga dukkan halitta. 
Wanda ya ba da gaskiya, kuma an yi masa babtisma, za ya 
tsira; amma wanda ya ki ba da gaskiya za a kashe shi”. 
Wannan kuwa ya bayyana mana fa’ida mai girma da mu ke 
samu ta dalilinsa. Sabo da wannan a lokacin da Bitrus 
Manzo ya fara yim Bishara, sai maganar ta soki mutane da 
yawa a zuci, suka ce da Bitrus da sauran Manzannin, 

Yan'uwa, me za mu yi?” Sai Bitrus ya ce da su, “ Sai ku 
tuba, a yi wa kowannenku babtisma kan kun yarda da 
sunan Yesu Almasihu, don a gafarta zunubanku, za ku 
sami baiwar Ruhu Mai tsarki. Don alkawarin nan ku aka 
yi wa, ku da *ya'yanku, da kuma dukkan manisanta, wato 
duk wadanda Ubangiji Allahmmu ya kira”. Don haka, 
kada ku yi shakka, amma ku tabbata sosai Ubangiji zai 
karbi wannan mutun da alheri, wanda ya ke tuba da gaskiya, 
yana zuwa wurinsa ta bangaskiya. Zai kuwa gafarta zunu- 
bansa, ya ba shi baiwar Ruhu Mai tsarki, da albarkar rai 
madawwami, ya maishe shi abokin tarayya ga madawwamin 
mulkinsa. Da ya ke fa mun tabbata Ubammu na Sama yana 
nufin alheri ga wannan mutun, yadda ya bayyana albarkacin 
‘Dansa Yesu Almasihu, sai mu yi masa godiya da aminci da 
ibada, mu ce, 


117 


BABTISMAR BALIGAI 


Sa'an nan Fasto da jama a, dukkansu na tsaye har wa yau, 
za su fadi, 

YA Allah madaukaki madawwami, Ubammu na Sama, 
muna yi maka godiya da tawali'u, domin ka yarda ka kira 
mu mu san alherinka mu gaskata ka. KA Kara mana wannan 
sani, ka Rarfafa mana bangaskiya kullum. Ka ba wannan 
mutun Ruhunka Mai tsarki, domin a sake haifarsa a maishe 
shi magajin ceto madawwami, albarkacin Ubangijimmu 
Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da 
Kai da Ruhu Mai tsarki, yanzu da har abada. Amin. 


ALKAWARAI 
Sa an nan Fasto zai ce da mutumin da za a yi wa Babtisma, 


Ya kaunataccena, kā zo daga nan kana nema ka karbi 
Babtisma tsattsarka. Ka ji wannan jamaa sun yi addu'a 
Ubangijimmu Yesu Almasihu ya yarda ya karbe ka, ya 
albarkace ka, ya kwance naunayar zunubanka, ya ba ka 
rabo cikin mulkin Sama, da rai madawwami. Ka ji kuma 
Ubangijimmu Yesu Almasihu ya yi alkawari a cikin Maga- 
natasa mai tsarki zai ba da dukkan wadannan abubuwa da 
muka yi addw'a dominsu: ba shakka kuwa zai cika alka- 
warin nan ya kuma aikata shi. 

Kuma da ya ke wannan alkawari na Almasihu ya tabbata, 
kai kuma sai ka yi alkawari da aminci a gaban wadannan 
shaidunka, da wannan jama'a duka, cewa, za ka Ri Shaidan 
da dukkan ayyukansa; za ka gaskata Magana mai tsarki ta 
Allah kullum; za ka kuma bi umarninsa da biyayya. 


Sa'an nan Fasto zai yi wa kowane mai neman Babtisma 
wadannan tambayoyi. 
Ka Ri Shaidan da dukkan ayyukansa, da alfarma da 
daraja ta duniya, da dukkan sha'awoyinta na kwa- 
dayi, da sha'awoyin jiki, har da ba za ka bi su ba, 
su kuma ba za su biyad da kai ba? 
Amsa. 1, na ki su duka. 
Fasto. Kuma, ka gaskata addinin Almasihu ? 
Amsa. 1, na gaskata. 
Sa'an nan masu neman Babtisma tare da Fasto da shaidunsu 
za su fadi Kalmar Shahada ta Manzanni. 
NA gaskata da Allah Uba Madaukaki, Mahaliccin Sama da 
Kasa. 
118 


BABTISMAR BALIGAI 


.. Na gaskata da Yesu Almasihu Dansa Makadaici Ubangi- 
jimmu, wanda aka yi cikinsa ta Ruhu Mai tsarki. Budurwa 
Maryamu ce ta haife shi, Ya sha wahala a zamanin Bunti- 
yus Bilatus. An giciye shi, ya mutu, am binne shi, ya je 
Hades, a rana ta uku kuma ya tashi daga matattu. Ya hau 
cikin Sama, yana zaune a hannun dama na Allah Uba 
Madaukaki. Daga can ne zai zo ya yi wa rayayyu da 
matattu sharia. 

| Na gaskata da Ruhu Mai tsarki. Na kuma gaskata Ikili- 
ziya tsattsarka Katolika; da Zumuntar Tsarkaka da 
ai zunubai da Tashin jiki da kuma Rai madawwami. 

min. 


Fasto. Kana so a yi maka Babtisma a kan wannan banga- 
skiya ? 

Amsa. I, ina so. 

Fasto. Za ka yi biyayya da nufi mai tsarki na Allah da 
umarninsa, ka yi zamanka a bisansu dukkan 
kwanakin ranka? 

Amsa. 1, zan yi, Allah ne Mataimakina. 

Sgan nan Fasto zai ce, 
Mu yi addu'a. 

YA Allah mai jinkai, ka nufa a binne mugun hali na da da 

ke cikin wannan mutun, har sabon hali mai kyau ya tsiro a 

cikinsa. Amin. 

Ka yarda dukkan sha'awoyin jiki su mutu a cikinsa, 
kuma dukkan abubuwan da ke na Ruhu Mai tsarki su rayu 
su yi girma a cikinsa. Amin. 


Ka yarda ya sami iko da Rarfi don ya yi nasara a kan 
Shaidan, da duniya, da jiki. Amin. 

Ka yarda shi wanda aka ayyana gare ka a nan ta wurin 
matsayimmu da hidimarmu, a cika sh: da kyawawan hala- 
yenka na Sama, a ba shi madawwamiyar lada bisa jinkanka, 
ya Ubangiji Allah mai albarka, wanda ka ke rayayye kana 
mulkin dukkan abu, har abada abadin. Amin. 


TSARKAKEWAR RUWA 
Fasto. Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Fasto. Ku juyo da zukatanku. 
Amshi. Muna juyad da su ga Ubangiji. 


119 


BABTISMAR BALIGAI 


Fasto. Mu yi godiya ga Ubangijimmu Allah. 
Amshi. Yin wannan ya kamata, daidai ne kuma. 


Fasto. 

LALLE ya kamata, daidai ne kuwa, wajibimmu ne mu yi 
maka godiya, ya Ubangiji, Uba Mai tsarki, Allah madau- 
kaki madawwami, sabo da kaunataccen Danka Yesu Alma- 
sihu ya zub da ruwa da jini daga kwibinsa mai kwarjini 
domin gafarar zunubammu; ya kuma umarci almajiransa 
su je su almajirtad da dukkan aPummai, suna yi musu 
Babtisma su zama mallakar Uba, da na Da, da kuma na 
Ruhu Mai tsarki. Muna rokonka ka ji addu'o'in jama'arka ; 
ka tsarkake ruwan nan sabo da shafewar zunubi, shafewa 
ta ruhaniya ke nan. Ka yarda kuma mutumin nan da za a yi 
wa Babtisma a yanzu ya sami yalwar alherinka, ya kasance 
har abada a cikin za6a66unka amintattu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu, wanda girma da daukaka su 
tabbata a gare shi, tare da Kai cikin dayantuwar Ruhu Mai 
tsarki, yanzu da har abada. Amin. 


BABTISMAR 


Sgan nan Fasto zai rike hannun daman kowane mutumin 
da za a yi wa Babtisma, ya kawo shi kusa da Daron ruwa, 
yadda ya fi so, kana ya tambayi shaidu sunansa. Bayan haka 
zai nutsad da shi cikin ruwa, ko ya zuba ruwa a kansa, ya ce, 


Wane, ina yi maka Babtisma ka zama mallakar Uba, da na 
Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Saan nan Fasto zai ce, 


MUN karbi wannan mutun cikin jama'ar garken Almasihu, 
muna yi masa shaida da alamar giciye,* * A nan Fasto zai 
cewa nan gaba ba zai ji kunya ya shaida MA a a 
bangaskiya ga Almasihu giciyeyye ba, a 

da mazakuta ya yi yaki Rarkashin tu- 

tarsa, gaba da zunubi, da duniya, da Shaidan, ya lazamci 
dan yaki da bawa mai aminci na Almasihu har iyakar ransa. 
Amin. 


GODIYA 
Sian nan Fasto zai ce, 


Ya 'yan'uwa Raunatattuna, da ya ke an sake haifar wannan 
mutun an tswafa shi cikin jikin Ikiliziyar Almasihu, sai mu 


120 


BABTISMAR BALIGAI 


yi wa Allah Madaukaki godiya domin wadannan fa'idodi; 
da zuciya daya mu yi addwo'immu gare shi, don ya yi 
sauran zamansa bisa ga wannan masomi. 


Swan nan kowa zai fadi Addwar Ubangiji. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Sgan nan Fasto zai karanta daya daga cikin wadannan 
Godiya. 


Wannan, 


YA Ubammu na Sama, muna yi maka godiya da tawali'u, 
domin ka yarda ka kira mu mu san alherinka mu gaskata 
ka. KA Rara mana wannan sani, ka Rarfafa mana bangaskiya 
kullum. Ka ba da Ruhunka Mai tsarki ga wannan mutum, 
wanda aka sake haifuwarsa, aka maishe shi magajin ceto 
madawwami albarkacin Ubangijimmu Yesu Almasihu, 
domin ya lazamci bautarka, ya kai ga alkawaranka; albarka- 
cin Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda ya ke 
rayayye yana mulki, tare da Kai cikin dayantuwar Ruhu 
Mai tsarki, har abada abadin. Amin. 


Ko wannan, 


YA Uba mafi jinkai, muna yi maka godiya da zuciya daya, 
da ya ke ya gamshe ka ka sake haifar wannan mutun da 
Ruhunka Mai tsarki, ka kar6e shi ga matsayin danka, ka 
tswafa shi cikin Ikiliziyarka tsattsarka. Muna rokonka da 
tawali'u kuma, ka nufe shi da kubuta daga Rangin zunubi, 
ya yi zaman gaskiya. Kuma da ya ke wajen Babtisma am 
binne shi tare da Almasihu ga mutuwatasa, ka nufa ya 
giciye halinsa na da, ya kau da dukkan dabi'ar zunubi 
dungum. Kuma kamar yadda aka maishe shi abokin 
tarayya ga mutuwar 'Danka, haka kuma ka nufa ya zama 
abokin tarayya ga tashinsa, domin a Rarshe ya zama magajin 
mulkinka madawwami tare da sauran Ikiliziyarka tsattsa- 
rka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


121 


BABTISMAR BALIGAI 


WAJIBI NA SHAIDU DA NA WADANDA 
AKA YI WA BABTISMA 


Sian nan Fasto zai yi wa shaidu wannan Gargadi. 


Tun da wannan mutun ya yi alkawari a gabanku zai ki 
Shaidan da dukkan ayyukansa, ya gaskata da Allah, ya 
bauta masa, sai ku kuma ku lura, aikinku ne wajibi ne kuwa 
ku tuna masa irin wa'adin, da alkawarin, da shaidan nan 
mai nauyi da ya yi a gaban jama'an nan yanzu, musamman 
a gabanku da ke shaidunsa zababbu. Kuma sai ku rika tuna 
masa ya yi iyakar kokari ya koyu daidai cikin Magana mai 
tsarki, ta Allah, domin ya karu da alherin da kuma sanin 
Ubangijimmu Yesu Almasihu, ya yi zamansa cikin nutsu- 
wa da gaskiya da kuma bin Allah a duniyan nan. 


Sgan nan zai ce da duk wanda aka yi wa Babtisma, 


Kai kuma da ka dauka Almasihu ta wajen Babtisma a yanzu, 
aka kuma maishe ka da ga Allah da mutumin haske ta 
bangaskiya ga Yesu Almasihu, aikinka ne wajibi ne kuwa 
ka yi tafiyad da ta dace da kiranka ga addinin Almasihu, 
yadda ya kyautu ga mutanen haske. Kullum ka tuna cewa, 
Babtisma tana kwantanta mana Bangaskiyarmu, wadda ita 
ce bin gurbin Macecimmu Almasihu domin a maishe mu 
kamarsa. Kuma kamar yadda ya mutu ya tashi domimmu, 
hakanan mu da aka yi mana Babtisma ya kamata mu mutu 
ga barin zunubi, mu tashi zuwa ga aikin gaskiya, kullum 
muna kashe zukatammu ga dukkan miyagun sha'awo- 
yimmu rubab bu, muna cin gaba kowace rana wajen dukkan 
halayen kirki da bia Allah. 


Idan Babtisman nan ba a Addwar Safe ko ta Maraice aka yi 
ta ba, Fasto zai sallami jama'a da wannan Albarka. 


UBANGIJI ya albarkace ku, ya tsare ku. Ubangiji ya 
dube ku, duban rahama, ya nuna muku nasiha. Ubangiji 
ya daukaka hasken annurinsa wajenku, ya ba ku salama, 
yanzu da har abada. Amin. 


Kowane baligin da aka yi wa Babtisma, ya kamata Bishop 
ya dora masa kannu ba da jinkiri ba, domin a karbe shi ga cin 
Jibin Ubangiji. 

Idan an kawo yaran da ba a yi musu Babtisma tun suna 
jarirai ba, kuma ba su balaga ba tukuna har da za su dauki 


122 


BABTISMAR BALIGAI 


alkawari da kansu, daidai ne a yi musu Babtisma irin ta 
Jarirai; sai dai a yi amfani da kalmar ‘yaro’? maimakon 
Erana? 

jariri’. 

Idan ana shakka ko an yi wa wani Babtisma, ko kuwa, sai 
Fasto ya yi masa Babtisma bisa ga tsarin wannan sujada, sai 
dai ya furta kalmomin nan: 


Wane, im ba a riga an yi maka Babtisma ba, ina yi maka 
Babtisma ka zama mallakar Uba, da na Da, da kuma na 
Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Idan wani baligi, wanda ba a yi masa Babtisma ba, yana 
bakin mutuwa, ko kuwa sabo da rashin Rarfinsa ba shi 
yiwuwa a kawo shi Majami'a, amma Fasto ya tabbata ya 
tuba ya ba da gaskiya, yana kuwa so a yi masa Babtisma, an 
yarda a yi amfani da Sujadar yi wa Jarirai Babtisma a 
Gidan, sai dai a sake wadansu kalmomi bisa ga shekarun 
mutumin. 


5* 123 


KATAKIZAM 
WATO 
ABIN DA KOWANE MUTUN ZAI KOYA 
KAFIN A KAI SHI GUN BISHOP 
DOMIN A YI MASA KARFAFAWA 


1. KIRAN ALLAH DA AMSA KIRISTA 
. Ina sunanka na Masihiyanci ? 
Wane, ko Wance. 


. Wa ya rada maka wannan suna? 


Mahaifana da iyayena na imani suka rada mini a 
lokacin Babtismata. 


. Menene Allah ya yi maka a lokacin Babtismarka ? 


A lokacin Babtismata Allah ya kira ni don kansa, ya 
maishe ni gaGar Almasihu, da ga Allah, da kuma 
magajin mulkin Sama. 


5 Wane alkawari ne iyayenka na imani suka yi dominka a 
lokacin Babtismarka ? 


A lokacin Babtismata iyayena na imani sun yi wa Allah 
alkawari uku domina. Na fari dai, in Ki Shaidan, in yi 
yaki da mugunta. Na biyu, in riki Bangaskiya ta Masi- 
hiyanci kankan, in £allafa dukkan dogarata ga Alma- 
sihu Ubangijina da Macecina. Na uku kuma, in yi 
biyayya im bi nufin Allah mai tsarki da umarninsa, im 
bauta masa da aminci dukkan kwanakin raina. 


. Farali ne ka aikata yadda suka yi alkawari ? 
I, hakika, kuma haka zan yi da taimakon Allah. 


124 


6. 


IO. 


KATAKIZAM 


2, BANGASKIYA KIRISTA 


Ina ka sami Rwayar Bangaskiyan nan ta Masihiyanci, 
wadda farali ne gare ka ka gaskata ka rife ta kankan ? 
Na sami Rwayar Bangaskiya ta Masihiyanci a cikin 
Kalmar Shahada ta Manzanni da ta Nikiya. 


. Ka fadi Kalmar Shahada ta Manzanni. 


Na gaskata da Allah Uba Madaukaki, Mahaliccin Sama 
da Rasa. 

Na gaskata da Yesu Almasihu ‘Dansa Makadaici 
Ubangijimmu, wanda aka yi cikinsa ta Ruhu Mai 
tsarki. Budurwa Maryamu ce ta haife shi, Ya sha 
wahala a zamanin Buntiyus Bilatus. An giciye shi, ya 
mutu, am binne shi, ya je Hades, a rana ta uku kuma 
ya tashi daga matattu. Ya hau cikin Sama, yana zaune 
a hannun dama na Allah Uba Madaukaki. Daga can 
ne zai zo ya yi wa rayayyu da matattu shari'a. 

Na gaskata da Ruhu Mai tsarki. Na kuma gaskata 
Ikiliziya tsattsarka Katolika;! da Zumuntar Tsarka- 
ka da Gafarar zunubai da Tashin jiki da kuma Rai 
madawwami. Amin. 


. Daga cikin wadannan Kalmomin Shahada me ka 


koya ? 

Daga cikin Kalmomin Shahada na koyi in gaskata da 
Allah daya, Uba da Da da Ruhu Mai tsarki, wanda Shi 
ne Mahaliccin komai, Mamallakin dukkan sammai, 
kuma ya shirya komai don daukakarsa. 


. Wace koyarwa Ikiliziya ke yi a kan Allah Uba? 


Ikiliziya tana koyarwa cewa Allah Uba Shi ne ya halicce 
ni da 'yan adan duka. Bisa Raunarsa kuma ya aiko 
dansa domin ya sada "yan adan da shi kansa. 


Wace koyarwa Ikiliziya ke yi a kan Allah Da? 


Ikiliziya tana koyarwa cewa, sabo da cetommu Allah 
‘Da ya zama mutun, ya mutu domin ya kau da zunu- 
bammu, an tashe shi mai nasara da mutuwa, har an 
dora shi kan kursiyin Allah inda ya ke tsaya mana a 


1 Katolika, wato ta gaskiya kuma ta duniya duka. 


125 


II. 


I2. 


13. 


14. 


KATAKIZAM 


gaban Allah, ya ke yi mana addwa. Kuma zai sake 
komowa domin ya yi shari'a ya yi ceto kuma. 


Wace koyarwa Ikiliziya ke yi a kan Allah Ruhu Mai 
tsarki ? 

Ikiliziya tana koyarwa cewa, Allah Ruhu Mai tsarki ne 
ya kan iza duk abin da ke nagari game da "yan adan. A 
ranar Fentikos ya zo da falalarsa domin ya ba da rai ga 
Ikiliziya. Shi ne kuma ya ke ba ni iko in Rara kamantu- 
wa ga Yesu Almasihu. 


Sabo da haka na koya in gaskata da Allah daya, Uba 
da Da da Ruhu Mai tsarki. Wannan Tirniti Mai tsarki 
kuwa na ke yabo na ke daukakawa, ina cewa: 

'Daukaka tă tabbata ga Uba, da Da, da Ruhu Mai 
tsarki: kamar yadda ya ke a farko, da yanzu, hakanan 
kuma har abada, ba matuka. Amin. 


3. IKILIZIYA DA HIDIMARTA 
Menene Ikiliziya ? 
Ikiliziya ita ce jama'ar Allah, kuma Jikin Almasihu, 
wanda albarkacinta ne ya ke aikin sadarwa a tsakanin 
“yan adan. Gabobinta su kan shiga cikinta ta hanyar 


Babtisma. Su ma Rungiya daya ne da wadanda su ke 
yi wa Allah sujada a Sama. 


Yaya aka kwatanta Ikiliziya cikin Kalmar Shahada ? 


A cikin Kalmar Shahada aka ce da Ikiliziya Daya ce, 
da Mai tsarki, da Katolika, da kuma ta Manzanni. 


Ina ma'anar wadannan kalmomi ? 


Da wadannan kalmomi ina nufin cewa Ikiliziya guda 
daya ce, domin, ko da ya ke akwai rarrabuwa, jama'a 
daya ce a hannun Uba daya, wanda nufinsa ne ya 
harhada dukkan yan adan game da Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. 

Ikiliziya Mai tsarki ce, domin Allah ya keGe ta don 
kansa albarkacin Ruhu Mai tsarki. 

Ikiliziya Katolika ce, domin ta duniya duka ce don 
dukkan kabilu a dukkan zamanai, tana kuwa rike da 
Bangaskiya Kirista da falalarta. 

Ikiliziya ta Manzanni ce, domin an umarce ta ta yi 


126 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


KATAKIZAM 


wa'azin Bishara ga dukkan duniya, kuma ta Manzanni 
ne ta karGo izninta na ruhaniya da koyarwarta daga 
wurin Almasihu. 


Yaya aka tsara malanta cikin Ikiliziya ? 


Ga yadda aka tsara malanta cikin Ikiliziya: 
Akwai su Bishop, da Fastoci, da su Dikon. 


Menene aikin Bishop ? 


Aikin Bishop ke nan, ya zama babban makiyayi da 
mahukunci ga Ikiliziya, ya tsare Bangaskiya, ya nada, 
ya Rarfafa, ya zama babban mai hidimar Maganar 
Allah da Farillai cikin jiharsa. 


Menene aikin Fasto ? 


Aikin Fasto ke nan ya yi wa'azin Maganar Allah, ya 
koyar, ya yi Babtisma, ya ba da Jibin Ubangiji, ya 
furta Shafewar Zunubai da Albarka cikin sunan Allah, 
kuma ya kula da jama'ad da Bishop ya danga masa. 


Menene aikin Dikon ? 


Aikin Dikon ke nan ya taimaki Fasto wajen sujada da 
kula da zamam mutane. 


Menene Ikiliziya ta Kasashen Afirka ta Yamma ? 


Ikiliziya ta Kasashen Afirka ta Yamma ita ce Ikiliziya 
ta Rasashen nan, katolika, gyararriya da tsararriya. 
Tana shela tana kuwa rike sosai da koyarwar da hidi- 
mar asalin Ikiliziya wadda a ke ce da ita Daya ce, da 
Mai tsarki, da Katolika, da kuma ta Manzanni. 


Menene Zumunta Angilikana ? 


Zumunta Angilikana ita ce haduwar Ikiliziyoyi daga 
cikin Ikiliziyar Almasihu ta duniya duka, wadanda ke 
rike da koyarwar Manzanni da tsarinsu. Kuma suna da 
cikakken zumunci da juna har da lardin Ikiliziya na 
Canterbury da na York. 


4. BIYAYYA KIRISTA 


Alkawari na uku da ka yi a lokacin Babtismarka ya 
wajabta maka ka bi umarnin Allah dukkan kwanakin 
ranka. A ina ne Allah ya sanad da wadannan umarni ? 


127 


22, 


KATAKIZAM 


Allah ya sanad da umarninsa cikin Littattafai Masu 
tsarki, wato Tsohon Alkawari da Sabon Alkawari, 
musamman cikin koyarwar da halin Ubangijimmu Yesu 
Almasihu. 


Ka fadi Umarni Goma da a ke samu cikin Shari ar 
Musa. 


1. Ni ne Ubangiji Allahnka, wanda ya fisshe ka 
daga Rasar Masar da mabautarka. Wadansu 
ailoli ba za su kasance gare ka ba sai ni. 


2. Kada ka siffanta kowane abin sassakawa, ko 
surar abin da ke sama daga birbishi, ko a Kasa 
daga karkas, ko cikin ruwan da ke KarKashin Rasa. 
Kada ka yi musu sujada, kada ka bauta musu. 


3. Kada ka ambaci sunan Ubangiji Allahnka a 
banza. 


4. Ka tuna da ranar hutawa ka rife ta da tsarki. 
Kwana shida za ka yi aiki, da dukkan aike- 
aikenka. Amma rana ta bakwai ranar hutawa ce 
ga Ubangiji Allahnka. 


Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka. 
Kada ka yi kisan kai. 

Kada ka yi zina. 

Kada ka yi sata. 

Kada ka yi shaidar zur game da damuwanka. 


Ng a E 


10. Kada ka yi Kyashi. 


23. Ka fadi kalmomin Ubangijimmu Yesu Almasihu a kan 


umarnin Allah. 


Ubangijimmu Yesu Almasihu ya ce, “Sai ka Raunaci 
Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan 
ranka, da dukkan hankalinka, da dukkan Rarfinka. 
Wannan shi ne babban umarni kuma na farko. Na 
biyu kuma kamarsa ya ke, Ka Raunaci dan'uwanka 
kamar kanka”. Kuma ya ce, “ Sabon umarni na ke ba 
ku, shi ne, Ku Kaunaci juna, kamar yadda na Raunace 
ku”. 
128 


KATAKIZAM 


24. Menene wajibinka ga Allah ? 


Wajibina ga Allah ke nan: 


1. In yi masa sujada, domin shi kadai ne Allah mai 
gaskiya. In Raunace shi, in dogara gare shi, in yi 
masa biyayya, kuma in yi shaida da maganar 
bakina da ayyukana har in jawo wadansu su 
bauta masa kuma. 

2. Kada in yarda kowane halittaccen abu ya Rwafe 
a matsayinsa, amma in yi amfani da zarafina da 
bayebayen da ya yi mini da dukkan abin da na 
mallaka, kamar wanda zai ba shi lissafinsu. 

3. In girmama shi da tunanina da maganata da 
aikina. 

4. In riki ranar Ubangiji domin sujada da addu'a 
da hutawa. 


25. Menene wajibinka ga damuwanka ? 


Wajibina ga dan'uwana ke nan: 


5. In Raunaci mahaifana, im ba su girma, in tai- 
make su. Im ba da girma ga shugabammu, in yi 
biyayya da wadanda ke mahukuntana game da 
dukkan abin da ya halatta ya cancanta. Kuma in 
cika wajibaina wajen zaman dan-Kasar. 

6. Kada in cuci kowa ko da magana ko da aiki; 
kada in riki hikidu ko Riyayya a zuciyata. Amma 
in gabatad da salama ga "yan adan; in yi zaman 
dattaku da kowa; kuma in yi alheri ga dukkan 
halittar Allah. 

7. In zama mai tsabtaccen tunani da magana da 
aiki; im mallaki sha'awoyin jikina bisa ikon 
Ruhu Mai tsarki, wanda ke zaune a zuciyata. 
Idan kuma Allah ya kira ni in yi aure, sai in yi 
zaman aure da aminci. 

8. Cikin dukkan aľamurana in yi zaman gaskiya da 
halin kirki. Kada in yi sata; kada in yi rinto. Sai 
in nema wa dukkam mutane shari'a da "yanci da 
yalwa. 

9. In tsare bakina daga fadin karya da kirye da 
mugun tsegumi; kada kawaicina ya jawo wa 
wadansu hukunci. 


129 


26. 


27. 


29. 


KATAKIZAM 


10. In zama mai godiya, mai karama; in yi wajibina 
da fara'a; kada in yi hadama ko £yashi. 
Ta haka na yarda da mulkin Allah a tsakanin 
“yan adan; ina RoRarin zaman dan-kasa a mul- 
kinsa; kuma ina fama da mugunta duk inda na 
same ta, ko a kaina, ko a cikin duniyad da ke 
kewaye da ni. 


5. RUHU MAI TSARKI 
CIKIN IKILIZIYA 


ALHERI 


Yaya za ka iya aikata wadannan wajibai kuma ka rinjayi 
gwaji da zunubi? 


Zan iya rinjayar wadannan abu da taimakon Allah 
kadai kuma ta wurin alherinsa. 


Menene ma'anar alherin Allah ? 


Ma'anar alherin Allah ke nan, Allah da kansa yana 
aikatawa ta wurin Yesu Almasihu don ya yi gafara, ya 
iza, ya Rarfafa ni albarkacin Ruhu Mai tsarki. 


. Ta wadanne hanyoyi ne ka karbi wadannan bayebaye 


na alherin Allah ? 


Na karbo wadannan bayebaye na alherin Allah a cikin 
zumuntar Ikiliziya, sa'ad da na ke yin sujada da 
addu'a, sa'ad da ina karanta Littafi Mai tsarki, 
sa'ad da na ke karbar Farillai, wato Babtisma da 
Jibin Ubangiji, kuma sa'ad da na ke daukakarsa ta 
halin zamana kowace rana. 


SUJADA DA ADDU'A 
Menene ma'anar sujada ga Allah? 
J g 


Sujada ga Allah ita ce amsa ga Raunarsa. Ina kuwa 
bayyana wannan ta hada kaina da Ikiliziya wajen yabo 
da godiya da addwa, kuma ta jin Maganarsa mai 
tsarki. Na biyu kuma ina yin haka ta bayyana yarda shi 
ne Ubangijin raina, kuma ta yin aikina zuwa ga 
girmansa da daukakarsa. 


130 


KATAKIZAM 


30. Me ya sa mu ke mai da Lahadi ta zama muhimmiyar 


31. 


32; 


33- 


34. 


35. 


rana ta yin sujada tare da jama’a ? 


Dalilin da ya sa Lahadi ta zama muhimmiyar rana ta 
yin sujada tare da jama'a shi ne rana ta fari ga bakwai 
ne Ubangijimmu Yesu Almasihu ya tashi daga mattatu. 


Menene addu'a? 


Addu'a ita ce a juyad da zuciya da hankali ga Allah, 
Muna Raunarsa, muna bayyana zunubammu, muna 
rokon gafara, muna yi masa godiya, muna addwa don 
kammu da wadansu kuma, muna sauraronsa, muna 
kuwa neman sanin nufinsa. 


Ka fadi Addu'ar Ubangiji. 


YA Ubammu wanda kecikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda suke yi mana laifi. Kadaka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


LITTAFI MAI TSARKI 
Menene Littafi Mai tsarki ? 


Littafi Mai tsarki shi ne Tsohon Alkawari da Sabon 
Alkawari. Shi ne kuwa tabbataccen rubutu na bayya- 
nuwar Allah ga 'yan adan ta wurin jama’arsa Bani 
Isra'ila, musamman ta wurin ‘Dansa Yesu Almasihu, 


Ta yaya muka sami Littafi Mai tsarki ? 


Ruhu Mai tsarki ne ya ba mu Littafi Mai tsarki, domin 
shi ne ya fara iza ya bi da marubuta. Sa'an nan ya nuna 
wa Ikiliziya ta karbo rubutunsu su zama Littafi Mai 
tsarki. 


Yaya ya kamata mu karanta Littafi Mai tsarki ? 


Lokacin da muna karanta Littafi Mai tsarki, wajibi ne 
mu sa burimmu mu yi addu'a Allah ya yi mana magana 
ta Ruhunsa Mai tsarki, ya kuma taimake mu mu samu 
saninsa mu aikata nufinsa. 


131 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


KATAKIZAM 


KAFAFFUN FARILLAI DA SAURAN 
HIDIMOMIN ALHERI 


Menene nufinka da kalman nan, Farilla ? 


Nufina ke nan da kalman nan, Farilla, wato, ana 
daukan talikai su zama alamu da abin tabbatarwar 
ni'imar Allah, kuma hanya inda mu ke karban baye- 
bayensa. 


Menene rukunai biyu na Farilla ? 


Rukunai biyu na Farilla su ne alama ta zahiri bayya- 
nanniya, da ni'ima Goyayiyya mai ruhaniya. 


Farilla guda nawa ne Almasihu ya ayyana wa Ikiliziya 
cikin Bishara ? 

A cikin Bishara Almasihu ya ayyana Farillai biyu 
domin Ikiliziyarsa, wadanda kowa ke bukata domin 
wadatar rai, wato su ne Babtisma da Jibin Ubangiji. 


Wadanne sauran hidimomin alheri aka tanada wa 
Ikiliziya ? | 

Sauran hidimomin nan na alheri su ne Karfafawa, da 
Nadawa, da Hidimar Shafewar Zunubi, da Aure Mai 
tsarki, da kuma Hidimar Warkarwa. 


Menene Babtisma ? 


Babtisma ita ce Farilla wadda a cikinta ne a ke mai da 
mu mallakar Almasihu bisa aikin Ruhu Mai tsarki. 


Wace alama ce ta zahiri bayyananniya game da 
Babtisma ? 


Alama ta zahiri bayyananniya game da Babtisma ita ce 
ruwa, wanda a ke yi wa mutun Babtisma a ciki, Ya 
zama mallakar Uba, da na Da, da kuma na Ruhu Mai 
tsarki. 


Wace baiwa ce Boyayiyya mai ruhaniya game da 
Babtisma ? 

Baiwa Boyayiyya mai ruhaniya game da Babtisma ita 
ce tarayya da Almasihu wajen mutuwatasa da tashinsa, 
da gafarar zunubai, da kuma sabuwar haifuwa zuwa 
cikin Ikiliziya, wato iyalin Allah ke nan. 


132 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


KATAKIZAM 


Me a ke bukata ga wadanda za a yi wa Babtisma ? 


Ana bukata ga wadanda za a yi wa Babtisma su rabu da 
zunubi, su gaskata Bangaskiyar Almasihu, su kuma ba 
da kansu ga Almasihu su zama bayinsa. 


To, me ya sa a ke yi wa jarirai Babtisma ? 


Ana yi wa jarirai Babtisma, ko da ya ke ba su yi girma 
su yi alkawarai don kansu, domin wadansu su kan yi 
alkawarai dominsu, suna rokon Allah ta wurin tallafa 
ya maishe su 'ya'yansa. 


Menene Karfafawa ? 


Karfafawa ita ce hidima wadda ta wurinta ne tare da 
addu'a da dora hannun Bishop a ke karbar Ruhu Mai 
tsarki, don ya cikasa aikin da ya fara lokacin Babtisma, 
ya kuma Rarfafa masu bin hanya Kirista. 


Me a ke bukata ga wadanda za a yi wa Karfafawa ? 


Ana bukata wadanda za a yi wa Karfafawa su kasance 
an riga an yi musu Babtisma, sun sami isasshen 
koyarwa daga cikin Bangaskiya Kirista, sun tuba ga 
zunubansu, sun shirya su shaida Yesu Almasihu 
Macecinsu ne, kuma su yi masa biyayya kamar 
Ubangijinsu ne. 


Menene Fibin Ubangiji ? 


Jibin Ubangiji shi ne Farilla wanda ta dalilinsa ne bisa 
umarnin Almasihu muna rika tunawa da radadinsa da 
mutuwatasa da tashinsa har dawowarsa. Ta dalilinsa 
kuma mu kan kari fa'idodin hadayar kansa da ya yi, 
tare da godiya. 


Sabo da haka ana kiranta “ Yukaristi” wato baikon 
Ikiliziya ta yabo da ta godiya, da kuma Zumunta Mai 
tsarki, wadda ke hada mu da Almasihu kuma da dukkan 
Ikiliziya cikin tarayya. 


Wace alama ce ta zahiri bayyananniya game da Jibin 
Ubangiji ? 


Alama ta zahiri bayyananniya game da Jibin Ubangiji 
ita ce gurasa da ruwan inabi wadanda a kan bayar a kan 
karba, yadda Ubangiji ya umarta. 


133 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


KATAKIZAM 


Wace baiwa ce Boyayyiya mai ruhaniya game da Jibin 
Ubangiji ? 

Baiwa Goyayyiya mai ruhaniya game da Jibin Ubangiji 
ita ce Jikin da Jinin Almasihu wadanda hakika yana 
bayarwa, masu gaskata da shi kuma suna karba. 


Ina ma'anar karbar Jikin da Jinin Almasihu ? 


Ma'anar karbar Jikin da Jinin Almasihu ita ce karbar 
ran Almasihu da kansa, wanda aka giciye, ya tashi, 
yanzu kuma yana raye har abada abadin. 


Wadanne fa'idodi ne mu kan karba game da Jibin 
Ubangiji ? 

Fa'idodin da mu kan karba su ne Rarfafawar hada- 
kammu da Almasihu da Ikiliziyarsa, da gafarar zunu- 
bammu, da biyan bukatun rayukammu har abada. 


Me a ke bukata ga masu zuwa Jibin Ubangiji ? 

Ana bukata ga masu zuwa Jibin Ubangiji su gaskata 
sarai da jinkan Allah albarkacin Almasihu, su tuna da 
mutuwatasa da tashinsa tare da godiya. Ana bukata 
kuma su tuba da zunubansu da gaskiya, su yi niyya su 
sabunta zamansu, kuma su yi Raunar dukkam mutane 
da aminci. 


Menene Nadawa? 

Nadawa ita ce hidima wadda ta wurinta ne tare da 
addwa da dora hannu Ubangiji Yesu Almasihu ke ba 
da alherin Ruhu Mai tsarki da izni kuma ga wadanda 
za a nada su Bishop ko Fasto ko Dikon. 


Menene Aure Mai tsarki? 

Aure Mai tsarki shi ne aure Kirista inda miji da mata 
su ke fara hada-kansu na dukkan kwanakin ransu, suna 
yi wa juna alkawarai a gaban Allah, suna kuwa bidan 
alherinsa da albarkarsa don su cika alkawaransu. 


Menene Hidimar Shafewar Zunubai? 


Hidimar Shafewar Zunubai ita ce hidima wadda ta 
wurinta ne wadanda suka tuba da zunubansu da 
gaskiya, da yardarsu kuwa suka bayyana zunubansu 
ga Allah a gaban Fasto, kuma suna da niyya su gyara 


134 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


KATAKIZAM 


zamansu, to, bisa fadin shi Fasto ne suna karban 
gafara daga wurin Allah. 


Menene Hidimar Warkarwa? 


Hidimar Warkarwa ita ce hidima wadda ta wurinta ne 
a ke ba da alherin Allah don a warkad da ruhun da 
hankalin da jikim mutum bisa ga bangaskiya da addu'ad 
da aka yi, ta wurin dora hannu ko kuwa ta shafa masa 
mai. 


6. SAZUCIYA KIRISTA 


A kan menene Kirista ke sa zuciyatasa ? 


Kirista yana zaune da tabbatacciyar sazuciya ga komo- 
war Almasihu da shari'a ta Rarshe da kuma tashi daga 
matattu zuwa rai madawwami. 


Me ya kamata mu fahinta game da komowar Almasihu ? 


Da zancen komowar Almasihu ya kamata mu fahinta 
cewa, kamar yadda Allah ya halicci ya fanshi dukkan 
abu albarkacin Almasihu, haka kuma da komowar 
Almasihu zai cika ya kamalta dukkan komai cikin 
mulkinsa madawwami. 


Me ya kamata mu fahinta game da shari'a ta Rarshe ? 


Da zancen shari'a ta Rarshe ya kamata mu fahinta 
cewa, dukkan "yan adan za su ba da lissafin zamansu a 
duniya ga Allah, wanda shi ne zai hukunci ya hallaka 
dukkan abin da ke mugu, ya kai bayinsa su yi farinciki 
tare da Ubangijinsu. 


Me ya kamata mu fahinta game da tashi daga matattu ? 


Da zancen tashi daga matattu ya kamata mu fahinta 
cewa, tun da Allah ya ci nasara da mutuwa ta dalilin 
tashin Almasihu, zai ta da dukkan wadanda ke na 
Almasihu da jiki na daukaka, domin su rayu tare da shi 
cikin zumuntar tsarkaka. 


Me ke tabbatacce gare mu mu Kirista ? 


Mu Kirista mun tabbata ko mutuwa ce, ko rai, ko 
al'amuran yanzu, ko alamura masu zuwa, ba za su iya 
raba mu da Raunad da Allah ke yi mana ta wurin 
Almasihu Yesu Ubangijimmu. Ta haka za mu yi gaba- 
gaba cikin Ruhu Mai tsarki kowace rana, muna bin 


135 


KATAKIZAM 


gurbin Macecimmu Almasihu, har daga Rarshe mu 
zama kamarsa, don za mu gan shi kamar yadda ya ke. 


Domin wannan ina addu'a: 

ALLAH mai yawan alheri, wanda ya kira mu ga 
samun madawwamiyar daukakarsa game da Almasihu 
Yesu, bayan mun sha wuya ta dan lokaci kadan, shi 
kansa ya kammala mu, ya kafa mu, ya kuma Rarfafa mu. 
Daukaka da mulki su tabbata a gare shi har abada 
abadin. Amin. 


136 


TSARIN YADDA ZA A YI 
KA'IDAR KARFAFAWA 
WATO SHI NE 


DORA HANNU BISA KAN WADANDA 
AN RIGA AN YI WA BABTISMA 
SUN KUWA ZAMA BALIGAI 


Idan yara sun zama baligai, sun kuwa iya fadin Kalmar 
Shahada da Addwar Ubangiji da Umarni Goma, cikin 
harshensu, sun kuma iya amsa irin tambayoyin da ke cikin 
Katakizam, sai a kawo su gun Bishop. 


Loto-loto sai Fasto ya yi ta bincikewa a hankali ko zai sami 
wadansu cikin Ikiliziyatasa wadanda aka yi wa Babtisma, 
amma ba a yi musu Karfafawa tun suna da kuruciya ba. Idan 
ya same su, ya kuwa ga sun cancanta a dora musu hannu, sai 
ya gargade su da aniya su shirya kansu su nemi alherin Allah 
ta Karfafawa. 


Yayin da Bishop ya sanar a kawo masa masu neman Karfa- 
Jawa, sai Faston Ikiliziya ya kawo sunayen dukkan jama'a- 
tasa wadanda ya ga sun cancanta a kai su gun Bishop don a 
dora musu hannu, har da shekarunsu na haifuwa; ko kuwa ya 
aikad da su a rubuce, ya kuma sa hannu. In kuwa Bishop ya 
yarda da su, zai yi musu Karfafawa bisa wannan tsari. 


Yana da amfani daya daga cikin iyayen imanin kowane mai 
neman Karfafawa ya shaidi wannan Kaida. 


Ba a yardam ma kowa ya ci Jibin Ubangiji, sai lokacin da aka 
yi masa Karfafawa, ko kuwa Bishop ya hakunta ya cancanci 
Karfafawa, kuma yana so a yi masa. 


137 


KA'IDAR KARFAFAWA 


A lokacin da aka sanya, dukkan wadanda za a dora wa 
hannu za su tashi tsaye a gaban Bishop; sæan nan Bishop 
(ko wanda zai wakilta) zai karanta Gargadi. 


Wannan, 


Domin yin Karfafawa ya Rara amfani ga wadanda za a yi 
wa, Ikiliziya ta ga ya kyautu ta umarta cewa, nan gaba ba 
za a yi wa kowa ba, sai ya iya fadin Kalmar Shahada, da 
Addu'ar Ubangiji, da Umarni Goma tukuna, kuma ya iya 
amsa irin sauran tambayoyin da ke cikin Katakizam. Bin 
wannan umarni kuwa yana da amfani, domin yaran da 
suka zama baligai su koyi abin da iyayensu na imani suka 
alkawarta dominsu lokacin Babtisma. Sai kuma su da 
kansu da bakinsu da yardarsu kuma, su dauka, su Karfafa 
wannan alkawari a sarari gaban Ikiliziya; su alkawarta 
kuma bisa ga alherin Allah za su yi Rokari kullayomi da 
aminci su kiyaye wadannan abubuwan da suka shaida sun 
karba. 


Ko wannan, 


Ya Raunatattuna cikin Ubangiji, wannan ka'idar Karfafawa 
ta nuna mana bin gurbin Manzannin Almasihu da Ikiliziya 
ke yi. Domin cikin Ayyukan Manzanni, sura ta takwas, 
mun karanta: “Su fa da suka watse suka yi tafiya ko'ina, 
suna wa'azin Kalmar. Filibus ya tafi birnin Samariya, ya 
yi musu wa'azin Almasihu. Sa'ad da suka gaskata Filibus, 
yana bisharar zancen mulkin Allah da sunan Yesu Alma- 
sihu kuma, aka yi musu babtisma, maza da mata. Ana nan 
sa'ad da manzanni wadanda ke cikin Urushalima suka ji 
Samariya ta karbi Maganar Allah, suka aike Bitrus da 
Yohanna a wurinsu: su kuwa, sa'ad da suka iso, suka yi 
musu addwa, su kari Ruhu Mai tsarki, gama tukuna ba 
ya fado kan kowa a cikinsu ba, sai dai babtisma aka yi musu 
zuwa cikin sunan Ubangiji Yesu. Sa'an nan suka dibiya 
musu hannuwa, suka karbi Ruhu Mai tsarki.” Wannan 
Nassi ya koya mana cewa ana karban wata muhimmiyar 
baiwar Ruhu Mai tsarki ta wurin dora hannu tare da 
addwa. Kuma tun da ya ke daga wurin Allah kadai ne 


138 


KARFAFAWA 


wannan baiwa ke samuwa, bari dukammu da ke nan mu 
roki Allah Madaukaki ya Rarfafa da Ruhunsa Mai tsarki su 
wadanda aka maishe su 'ya'yansa wajen Babtisma. Ku 
kuma, da za a yi wa Karfafawa, sai ku shaida yanzu gun 
wannan jama'a, cewa, kuna da niyya bisa taimakon baiwan 
nan ku yi zaman bangaskiya ga Almasihu, da biyayya ga 
nufin Allah da umarninsa. Sai ku bayyana yardarku da 
kuma sanin wajibinku ne, ku aikata ka'idodin Masihiyanci 
wadanda aka alkawarta lokacin Babtismarku. 


SABUNTAR ALKAWARAN BABTISMA 
Sa'an nan Bishop zai ce, 
Wannan, 


A gaban Allah da wannan jama'a kuma za ku sake daukan 
alkawarin nan mai nauyi da bakinku, wanda aka yi lokacin 
Babtismarku? Kwa tabbatar, kuma kwa Karfafa su da 
kanku, ku shaida dole ne a gare ku ku gaskata dukkan 
abubuwan da iyayenku na imani suka alkawarta dominku, 
ku aikata su kuma? 


Kowa zai daga murya ya ce, 
1, na yi. 


Ko wadannan, 


A gaban Allah da wannan jamg’a kuma, kun Ri Shaidan da 
dukkan ayyukansa, da fariya ta banza ta duniyan nan mai 
mugunta, da dukkan sha'awoyin jiki, har da ba za ku bi su 
ba, su kuma ba za su biyad da ku ba? 


Kowa zai daga murya ya ce, 
1, na Ri su duka. 
Kun gaskata dukkan ka'idodin addinin Almasihu, yadda 


aka rubuta su cikin Bangaskiya ta Manzanni ? 
Amsa. I, na gaskata. 


Za ku yi Kokari ku bi nufi mai tsarki na Allah da umarninsa, 
ku yi zamanku a bisansu dukkan kwanakin ranku ? 
Amsa. 1, zan yi. 


139 


KARFAFAWA 


KARFAFAWAR 


Sgan nan Bishop zai fara Karfafawar. Ba za a yi waka ko 
wa asi game da wannan kashin Sujada ba, sai dai idan ana 
bukata, zai yiwu a raira waka lokacin dora hannu.: 
Bishop. A cikin sunan Ubangiji taimakommu ya ke; 
Amshi. Wanda ya halicci Sama da Rasa. 
Bishop. Albarka tă tabbata ga sunan Ubangiji; 
Amshi. Tun daga yanzu har abada abadin. 
Bishop. Ya Ubangiji, ka ji addwo'immu; 
Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 
Bishop. Mu yi addwa. 
YA Allah madaukaki madawwami, ka yarda ka sake haifar 
wadannan bayinka ta ruwa da ta Ruhu Mai tsarki, ka kuma 
yi musu gafarar dukkan zunubansu. Muna rokonka, ya 
Ubangiji, ka Rarfafa su da Ruhu Mai tsarki Mataimaki. Ka 
dada musu bayebayenka masu yawa na alheri kowace rana; 
ka Rara musu ruhu na hikima da na fahimi, da ruhun shawara 
da na Rarfi mai ruhaniya, da ruhun sani da na bautarka mai 
gaskiya, da ruhun tsoronka tsattsarka, yanzu da har abada. 
Amin. | 
Sgan nan dukkansu za su durkusa a gaban Bishop jeri-jeri, 
shi kuma zai dora hannu kan kowane dayansu, ya ce, 
YA Ubangiji, ka kare wannan bawanka [baiwarka] da 
alherinka na Sama, domin ya (ta) tabbata naka ne [taka ce] 
har abada; ya [ta] yi gaba-gaba cikin Ruhunka Mai tsarki 
kowace rana, har ya [ta] kai ga mulkinka madawwarni. 
Amin. ji 
Bayan haka Bishop zai ce, 

Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. Tare da ruhunka kuma. 
Bishop. Mu yi addwa. 

Bishop da Jama a. 

YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Sian nan Bishop zai Rara yi wadannan addw oi. 
140 


KARFAFAWA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, ka kan sa mu nufa mu 
kuma aikata abin da ke da kyau abin karba ga Zatinka na 
Sama mafifici. Muna yi maka addwa da tawali'u sabo da 
bayin nan naka da muka dora wa hannu yanzu, yadda 
Manzanninka tsarkaka suka yi, domin ta wannan misali a 
tabbatar musu da ni'imarka da nasiharka a gare su. Ka nufa 
hannunka irin na mahaifi ya kasance a bisansu kullayomi, 
Ruhunka Mai tsarki kuma ya tabbata a gare su har abada., 
Ka bishe su wajen sanin Maganarka da kiyayewa, har su 
sami rai madawwami; albarkacin Ubangijimmu Yesu 
Almasihu, wanda ya ke rayayye yana mulki, tare da Kai da 
Ruhu Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


A KAREWA 


YA Ubangiji madaukaki, Allah madawwami, muna 
rokonka ka yarda ka bi da zukatammu da jikunammu, ka 
tsarkake su, ka kuma mallake su don mu bi hanyar 
umarninka, mu kuma aikata su. Bisa ga kariyarka mai karfi 
a yanzu da kuma har abada, ka tsare jikunammu da ruho- 
himmu, albarkacin Macecimmu, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
Sgan nan Bishop zai sa musu albarka, yana fadin 
Wannan, 

ALBARKAR Allah madaukaki, Uba da Da da Ruhu 
Mai tsarki, ta kasance a bisanku, ta tabbata a gare ku har 


abada. Amin. 
Ko wannan, 


KU tashi, ku shiga duniya da salama. Ku yi Rarfin zuciya. 
Ku riki abin da ke nagari kankan. Kada ku rama mugunta 
da mugunta. Karfafa masu raunanar zuciya. Taimaki 
marasa tsai da zuciya. Ku agaji masu shan wuya. Ku 
girmama kowa. Ku Raunaci Ubangiji, ku bauta masa kuma. 
Ku yi murna da ikon Ruhu Mai tsarki. 


ALBARKAR Allah Madaukaki, Uba da Da da Ruhu 
Mai tsarki, ta kasance a bisanku, ta tabbata a gare ku har 
abada. Amin. 


IZI 


TSARIN YADDA ZA A 
DAURA AURE TSATTSARKA 


Da farko, shaida ta dukkan wadanda za a daura musu aure 
za a sanar a cikin Majami'a kowace Lahadi har Lahadi uku, 
a lokacin da mutane mafiya yawa za suji; wato, lokacin da za 
a ci Jibin Ubangiji (inda aka sanya), ko lokacin da a ke 
Addwar Safe ko ta Maraice, bayan karatu na biyu a kowan- 
nensu, ko kuma bayan Sanyayyar Addwa ta uku. Malami 
zai fadi bisa yadda aka saba, 

Ina shaida muku 'Daurin Aure da za a yi tsakanin Wane 
na — da Wance ta —. Idan akwai waninku da ya san wani 
dalili ko kwa£kwaran hanzari da zai hana a hada wadannan 
mutum biyu cikin tsarkakakken aure, sai ya fadi. Wannan 
ita ce tambaya ta farko [ko ta biyu, ko ta ukul. 


Kuma idan mutanen nan biyu da za a daura musu aure, 
ikiliziyoyinsu daban. daban ne, dole wannan shaida a yi ta 
cikin dukkan majamiun. Shi kuma Faston majami'a ba zai 
daura aure tsakanin mutane biyun nan ba, sai da takardar 
shaidan nan ta sanarwa sau uku daga wurin Malamin waccan 
majami'a. 

Ya kamata su wadanda aka yi wa sabon aure su ci Jibin 
Ubangiji a lokacin aurensu, ko kuwa a rana ta farko da aka 
shirya cin Jibi bayan aurensu. 


142 


KA'IDAR 
TSATTSARKAR DAURIN AURE 


A lokacin da aka sanya domin Tsattsarkar Daurin Aure, su 
wadanda za a daura wa za su shigo Majami'a tare da aboka- 
nsu da 'yawuwansu. Za su tsaya gaban jamaa, mutumin ga 
hannun damansu, yarinyar ga hagun, sa'an nan Fasto zai ce, 


GABATARWA 


Ya Raunatattuna, mun taru nan a gaban Allah kuma gaban 
wannan jama'a, domin a hada wannan mutun da wannan 
yarinya cikin tsarkakakken aure, abin girmamawa wanda 
Allah da kansa ne ya ayyana. Yana kuwa nuna wannan 
asirtaccen haduwa da ke tsakanin Almasihu da Ikiliziyatasa. 
Wannan tsarkakakken zama fa Almasihu ya girmama ya 
Rawatad da shi ta wurin kasancewarsa a wurin da mwuji- 
zarsa ta farko da ya yi cikin Kana ta kasar Galili. An yaba 
shi kuma cikin Littafi Mai tsarki cewa, yana da girma wurin 
dukkam mutane; don haka kada kowa ya dauke shi da wasa 
ko kuwa ya shige shi ba tare da shawara ba, ko da rashin 
kula, ko kuwa da son zuciya ; amma da ban girma, da tunani, 
da natsuwa, da kuma cikin tsoron Allah; yana kuma tunawa 
da dalilan da suka sa aka ayyana aure. 

Na farko dai, an ayyana shi ne domin yawaitar "yan adan 
bisa ga nufin Allah, kuma domin a goyi *ya'ya cikin tsoron 
Ubangiji da kuma tarbiyya ta hanyarsa, zuwa ga yabon 
sunansa mai tsarki. 

Na biyu kuma an ayyana shi ne domin kwadayin zuci na 
dabi'ar "yan adan ya zama abu mai tsarki a kuma mallake 
shi daidai, domin wadanda Allah ya kirawo su ga wannan 
tsarkakakken zama su lizima a ciki da tsarkin rai. 

Na uku, an ayyana shi ne domin zumunta da juna da 
taimako da Rarfafawar da daya zai yi wa dayan cikin lokacin 
yalwa da kuma lokacin matsawa. 

A cikin wannan tsarkakakken zama ne fa, wadannan 
mutum biyu da ke nan sun zo domin a gama su yanzu. 

Domin haka idan wani zai iya kawo wani kwakkwaran 
dalilin da bai halatta a gama su ba, sai ya fadi yanzu, ko 
kuma ya kame bakinsa bayan wannan abu. 


143 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


Lokacin da a ke daurin aure biyu ko fiye da haka baki daya, 
za a bi wannan tsari don kowannensu, har ya zuwa Zabura. 


Fasto zai ce wa wadanda za a daura wa aure, 


Ina bida gare ku kuma ina umartanku ku biyu, yadda za ku 
amsa a ranan nan mai ban tsoro, wato Ranar Sharia, 
lokacin da dukkan asiran zukata za su tonu, cewa, idan 
wani daga cikinku ya san wani abin da zai hana a hada ku 
cikin tsarkakakken aure, sai ya fadi tun yanzu. Domin ku 
tabbata dukkan wadanda aka hada su cikin aure, im ba bisa 
yadda Maganar Allah ta fadi ba, ba Allah ne ya gama 
aurensu ba ke nan, kuma aurensu ba halal ba ne. 


Idan akwai wani hanzarin da aka kawo wanda ya kamata, 
kuma aka ambata, sai a dakatad da wannan aure har lokacin 
da aka tabbatad da ainihin gaskiyarsa. 


AUREN 
Im ba a kawo wani hanzari ba, sai Fasto ya ce wa mutumin, 


Wane, za ka karbi wannan yarinya ta zama matar aurenka, 
ku zauna tare bisa ga umarnin Allah cikin tsarkakakken 
zaman nan na aure? Za ka Kaunace ta, ka Rarfafa ta, ka 
girmama ta, ka rike ta, cikin halin lafiya ko na cuta, kuma 
za ka bar sauram mata duka, ka hakura da ita ita kadai 
muddar ranku ? 


Mutumin zai amsa, 
Zan yi. 


Sgan nan Fasto zai ce wa yarinyar, 
Wannan, 


Wance, za ki kar6i wannan mutun ya zama mijin aurenki, 
ku zauna tare bisa umarnin Allah a cikin tsarkakakken 
zaman nan na aure? Kya yi masa biyayya, ki yi masa 
hidima, ki Kaunace shi, ki girmama shi, kya rike shi, cikin 
halin lafiya ko na cuta, kya bar sauram maza duka, ki 
hakura da shi shi kadai muddar ranku ? 


Ko wannan, 


Wance, za ki karbi wannan mutun ya zama mijin aurenki, 
ku zauna tare bisa umarnin Allah a cikin tsarkakakken 


144 


TSATTSARKAR 'DAURIN AURE 


zaman nan na aure ? Kya Raunace shi, ki Rarfafa shi, ki 
girmama shi, kya rike shi, cikin halin lafiya ko na cuta, kya 


bar sauram maza duka, ki hakura da shi shi kadai muddar 
ranku ? 


Yarinyar za ta amsa, 
Zan yi. 


Sian nan Fasto zai ce, 


Wa ke ba da wannan yarinya a daura mata aure da wannan 
mutun ? i 


Sgan nan za su ba juna amana ta haka. 


Fasto zai karbi yarinyar daga hannun mahaifinta ko daga 
hannun waliyinta, zai sa mutumin ya kama hannun damanta 
ya rike da hannun damansa, ya fadi abin da Fasto zai Jadi. 


Ni, Wane, na dauke ki, Wance, ki zama matar aurena, in 
karbe ki, in rike ki, tun daga wannan rana har zuwa nan 
gaba, cikin arziki ko rashin arziki, cikin wadata ko talauci 
cikin halin lafiya ko na cuta, in kaunace ki, in yi tattalinki, 
har mutuwa ta raba mu, bisa ga tsattsarkar umarnin Allah. 
Don haka na ke ba ki amanata. 


, , . Í ; 
Sa an nan za su saki hannun juna; ita yarinyar kuma za ta 
rike hannun daman mutumin da hannun damanta, ta fadi 
abin da Fasto zai fadi. 


Wannan, 


Ni, Wance, na dauke ka, Wane, ka zama mijin aurena, in 
karGe ka, in rike ka, tun daga wannan rana har zuwa nan 
gaba, cikin arziki ko rashin arziki, cikin wadata ko talauci 
cikin halin lafiya ko na cuta, in Raunace ka, in yi tattalinka, 
in yi maka biyayya, har mutuwa ta raba mu, bisa ga 
tsattsarkar umarnin Allah. Don haka na ke ba ka amanata. 


Ro wannan, 


Ni, Wance, na dauke ka, Wane, ka zama mijin aurena, in 
karbe ka, in rike ka, tun daga wannan rana har zuwa nan 
gaba, cikin arziki ko rashin arziki, cikin wadata ko talauci 
cikin halin lafiya ko na cuta, in kaunace ka, in yi tattalinka, 
har mutuwa ta raba mu, bisa ga tsattsarkar umarnin Allah. 
Don haka na ke ba ka amanata, 


145 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


Sæan nan za su sake säkin hannun juna. Shi kuma mutumin 
zai dora zoben auren a littafin Fasto. Bayan Fasto ya dauki 
zoben, zai bai wa mutumin domin ya sa a dan yatsa na hudu 
na hannun hagun yarinyar, ya rike zoben a hannunta, yana 
fadin abin da Fasto ke fadi. 

; Wannan, 
DA wannan zobe na ke aurenki, da jikina na ke girmama 
ki, kuma dukkan arzikina na ke ba ki; cikin sunan Uba, da 
na 'Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin, 

; Ko wannan, 

DA wannan zobe na ke aurenki, da jikina na ke girmama 
ki, kuma dukkan arzikina don amfanimmu ne; cikin sunan 
Uba, da na 'Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Sgan nan mutumin zai bar zoben a yatsanta. Bayan haka 
duka biyunsu za su durkusa; amma jama'a na tsaye, Fasto 
kuma zai ce, 

YA Allah madawwami, Mahaliccin dukkan "yan adan, Mai 
rikonsu kuma, Kai ne mai ba da dukkan alherai na ruha- 
niya, Kai ne mafarin rai madawwami. Ka aiko da albarkarka 
bisa wadannan bayinka, wannan mutun da wannan yarinya, 
wadanda mu ke sa musu albarka cikin sunanka, domin 
cikin amintaccen zama su cika su kuma aikata alkawarin 
da bakancen da suka yi wa juna. Wannan zobe kuma da aka 
baya akar kuwa karba, ya zama shaida ga alkawarin nan. 
Ka nufa su yi zamansu tare cikin tabbatacciyar Rauna da 
salama muddar ransu, bisa ga umarninka; albarkacin 
Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Sa'an nan Fasto zai hada hannuwansu na dama, ya ce, 
Wadanda Allah ya gama, kada mutun ya raba. 


Sgan nan Fasto zai ce wa jama a, 


Da ya ke Wane da Wance sun hada kansu cikin tsarkakakken 
aure, sun kuma shaida wannan a gaban Allah da kuma 
wannan taro, har suka yarda su shaida amanarsu ga juna, 
kuma sun shaida wannan ta wurin ba da zobe da karbansa, 
da kuma hada hannuwansu, ina furtawa a yanzu cewa, sun 
zama miji da mata, cikin sunan Uba, da na 'Da, da kuma na 
Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Fasto kuma zai sa musu wannan Albarka. 
146 


a 


AA AA AAA ED S PE AAA a aaa BE n era 
meeen A r a 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


ALLAH Uba, “Allah Da, Allah Ruhu Mai tsarki, shi 
albarkace ku, shi kiyaye ku, shi kuma tsare ku. Ubangiji 
mai jinkai shi dube ku da alherinsa, shi cika ku da dukkan 
albarkarsa ta ruhaniya da rahama, domin ku yi zamanku 
tare cikin wannan rai, har a zamani mai zuwa kuma ku 
sami rai madawwami. Amin, 


SA ALBARKA 


Fasto zai wuce zuwa wurin Tebur na Ubangiji, mijin da 
matar kuma na biye da shi, ana kuma karanta, ko kuwa ana 
raira, daya daga cikin wadannan. 


Zabura, 128, ko 67, ko 37 aya 3-7. 


Bayan an gama raira Zabura, jama'a za su durkusa, mijin 
da matar kuma su durkusa a gaban Tebur na Ubangiji, 
Fasto kuma zai tsaya daura da Tebur, ya juya fuskarsa 
wajensu, ya ce, 
Mu yi addwa. 

. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jingai. 
Fasto. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


Fasto da Jama a. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ke cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Fasto. Ya Ubangiji, ka ceci bawanka da baiwarka; 

Amshi. Wadanda su ke dogara gare ka. 

Fasto. Ya Ubangiji, ka aiko musu da taimako daga 
wurinka mai tsarki; 

Amshi. Ka yi musu kariya kullayomi. 

Fasto. Ka zama hasumiya mai Rarfi a gare su; 

Amshi. Daga fuskar makiyansu. 

Fasto. Ya Ubangiji, ka ji addu'armu. 

Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 


6+H.P.B. 147 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


Fasto. 


YA Allah na kakannin kakannimmu, ka albarkaci bayin 
nan naka, ka shuka iri na rai madawwami a cikin zuka- 
tansu. Kuma kowane irin abin da za su yi koyi da shi a 
cikin Maganarka mai tsarki, ka sa su amfane shi, su kuma 
aikata wannan, har sabo da biyayya ga nufinka, kullum su 
dawwama lafiya cikin kariyarka, su zauna game da Raunarka 
har ya zuwa iyakar ransu; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


Wannan addwad da ke biye za a bar ta idan matar ta wuce 
haifuwa. 


YA Ubangiji mai jinkai, Ubammu na Sama, bisa kyau- 
tarka mai alheri ne "yan adan ke yawaita. Muna rokonka ka 
ba wadannan mutum biyu baiwa ta haifuwa. Ka kuma ba 
su tsawon rai game da kaunarka da martaba, domin su goyi 
*ya'yansu da halin kirki cikin hanyar Kirista, zuwa yabonka 
da girmamawa gare ka; albarkacin Yesu Almasiku Ubangi- 
jimmu. Amin. 


A nan a iya Sujada ta Fibin Ubangiji, a fara da Sanyayyun 
Addwa da Wasika da Bishara. Idan har an ci Fibi, wannan 
addwa da Albarka a fade su bisa mijin da matar nan da nan 
kafin Albarka ta cin Jibin Ubangiji. 


Idan babu Fibin Ubangiji, sai a ci gaba, 


YA Allah, kā koya mana cewa, ba daidai ba ne a raba 
wadanda ka gama su ta wurin tsarkakakken aure, ka maishe 
su daya ma. Kā kuma tsarkake zaman aure ya zama zurfa- 
fan al'amari mafifici, wanda ya kwatanta aure mai ruha- 
niya da hada kai da ke tsakanin Almasihu da Ikiliziyatasa. 
Da jin&gai ka dubi wadannan bayinka, domin wannan mutun 
ya Raunaci matatasa bisa Maganarka, kamar yadda Alma- 
sihu ya Raunaci Ikiliziyatasa, ya ba da kansa dominta, ya 
Raunace ta ya kuma yi tattalinta kamar jikinsa; kuma wannan 
mata tä zama mai Rauna abin Rauna kuma, ta tsaya ga 
mijinta game da kintsi da nutsuwa da aminci, tana bin 
sawun tsarkakan matan dā. Ya Ubangiji, ka albarkaci duka 
biyunsu, ka nufa su gāji mulkinka madawwami; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


148 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


Sgan nan Fasto zai fadi wannan Albarka, 
ALLAH madaukaki, Uban Ubangijimmu Yesu Almasihu, 


shi wadatad da ku da yalwar alherinsa, shi tsarkake ku, shi 
albarkace ku, domin ku gamshe shi cikin jiki da ruhu, ku 
zauna tare cikin Rauna mai tsarki har iyakar ranku. Amin. 


Ya yiwu a yi wa'azi a nan game da waka. Idan babu Fibi, ko 
Wa asi wanda ke nuna hakkin auren maza da mata, sai a 
karanta wani Nassi, ko kuwa Fasto ya karanta Gargadi na 
kasa. Bayan haka Fasto zai sallami Jama a, yana cewa, 
Mu yi addu'a. 

YA Ubangiji madaukaki, Allah madawwami, muna 
rokonka ka yarda ka bi da zukatammu da jikunammu, ka 
tsarkake su, ka kuma mallake su don mu bi hanyar 
umarninka, mu kuma aikata su. Bisa ga kariyarka mai Karfi 
a yanzu da kuma har abada, ka tsare jikunammu da ruho- 


himmu; albarkacin Macecimmu, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


ALBARKAR Allah Madaukaki, Uba da Da da Ruhu 
Mai tsarki, ta kasance tare da ku, ta tabbata a gare ku har 
abada. Amin. 


JIBIN UBANGIJI 


Idan akwai Fibin Ubangiji, sai a karanta wadannan Sanya- 
yyun Addwa da Wasika da Bishara. 
SANYAYYAR ADDU'A 

YA Allah Ubammu, albarkacin Manzonka Adali ne ka 
koya mana cewa, Rauna cika umarni ce. Ka yarda wadannan 
bayinka da ke Raunar juna su yi zaman Raunarka har iyakar 
ransu, albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda ya 
ke rayayye yana mulki tare da Kai cikin zumuntar Ruhu 
Mai tsarki, Allah daya har abada abadin. Amin. 


WASIKA. Afisawa 3.14-19 
BISHARA. Yohanna 15.9-12 
GARGADI 
Sai a karanta wannan Gargadi idan ba WAazi. 


Ku da ku ke masu aure da dukkan wadanda ke da nufin yin 
wannan tsarkakakken aure, ku ji hakkin auren maza da mata 
daga cikin Littafi Mai tsarki. 


149 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


Bulus Adali ya ba da wannan umarni ga dukkan maza 
masu aure cikin Wasika zuwa ga Afisawa, sura ta biyar, 
cewa, 

“Ku mazaje, ku Raunaci matanku, kamar yadda Alma- 
sihu kuma ya Raunaci Ikiliziya, ya ba da kansa dominta; 
domin ya tsarkake ta, bayan da ya tsabtata ta cikin wankin 
ruwa ta wurin Kalmar, domin shi miko wa kansa Ikiliziya, 
Ikiliziya mai daraja, ba tare da aibi ko cira ko kowane abu 
misalin wadannan; amma ta zama mai tsarki mara aibi. 
Hakanan ya kamata mazaje kuma su yi Raunar matayensu 
kamar jikunansu. Wanda ya ke Raunar matatasa kansa ya 
ke Rauna: gama babu mutum wanda ya taba Rin jiki nasa 
amma ya kan ciyad da shi ya kan kiyaye shi, kamar yadda 
Almasihu kuma ya kan yi wa ikiliziya; domin mu gabab- 
uwa ne na jikinsa. Domin wannan mutum zai rabu da 
ubansa da uwatasa, ya manne ma matatasa; su biyu kuma 
za su zama daya. Wannan zuzzurfan aľamari muhimmi 
ne, ni kuwa ina nufin Almasihu ne da Ikiliziya. Duk da 
haka dai, sai kowane dayanku ya Raunaci matatasa kamar 
kansa”. 

Hakanan kuma Bulus Adali ya rubuta wa Kolosiyawa, 
ya ce da dukkan maza masu aure, “Ku mazaje, ku yi 
Raunar matayenku, kada kuwa ku yi fushi da su”. 

Ku kuma ji abin da Bitrus Manzon Almasihu, wanda shi 
kansa mai aure ne, ya ce da masu aure, “Ku mazaje, ku 
zauna da matayenku bisa ga sani, kuna ba da girma ga 
mace, kamar ga wadda ta yi rashin Karfi, da kuma masu 
eR gado na alherin rai; domin kada addwo'inku su 

anu”, 

Har wa yau, kun ji hakkin aure ga maza. Hakanan ku 
kuma mata ku ji hakkin aurenku, yadda aka rubuta shi a 
sarari cikin Littafi Mai tsarki. 

Bulus Adali ya kuma koya muku cikin Wasika zuwa ga 
Afisawa, cewa, “Mataye, ku yi zaman biyayya da maza 
naku, kamar ga Ubangiji. Gama miji kan mata ya ke, kamar 
yadda Almasihu kuma kan Ikiliziya ne, shi da kansa fa mai 
ceton jiki ne. Amma kamar yadda Ikiliziya ta ke zaman 
biyayya ga Almasihu, hakanan mataye su yi ga mazansu 
cikin dukkan abu”. Ya ce kuma, “Matar ta ladabta wa 
mijinta”. 

Kuma cikin Wasika zuwa ga Kolosiyawa, Bulus Adali 
ya rubuta muku wannan a takaice, “Ku mataye, ku yi 


150 


TSATTSARKAR DAURIN AURE 


zaman biyayya da mazaje naku, abin da ya kamata ke nan 
cikin Ubangiji”. 

Bitrus Adali kuma ya koya muku da kyau, cewa, “ Haka- 
nan ku mataye kuma, ku yi zaman biyayya ga mazaje naku; 
domin ko da akwai wadansu da ba su yin biyayya da 
magana, su rinjayu ban da magana sabo da halayen 
matansu; suna lura da halayenku masu tsabta tare da tsoro. 
Kada adonku ya zama ado na waje, wato su kitson gashi, 
da sa ado na zinariya, ko yafa tufafi masu Rawa; amma ya 
zama Boyayyen mutum na zuciya, cikin tufafi wadanda ba 
su lalacewa, na ruhu mai ladabi mai lafiya, abin da ke da 
tamani mai girma a gaban Allah. Gama hakanan ne tsarka- 
kan mata kuma na da, wadanda suna kafa bege ga Allah, 
suka yi wa kansu ado, suna zaman biyayya ga mazajensu; 
kamar yadda Saratu ta bi maganar Ibrahim, tana ce da shi 
ubangiji: ku ne kuwa 'ya'yanta yanzu, idan kuna aika 
nagarta, ba ku cikin tsoro ga kowane abin firgitawa kuma”. 


ISI 


TSARIN YADDA ZA A 
TSARKAKE AURE 


Kafin Fasto zai tsarkake auren da aka riga aka yi bisa aP adun 
kasan nan, dole ne masu neman wannan Tsarkakewar 
Aurensu su yi Rantsuwa bisa wannan tsari, cewa, 


Ni, Wane/Wance, najta — na yi rantsuwa cewa, game da 
aurena da na yi da matata/mijina, Wance/Wane, tajna — 
na riga na cika dukkan abin da dokokin kabilammu da 
aVadunta ke bukata; wadannan dokoki da aladu kuwa ba 
na gumaka ko kuwa na abin da Ikiliziya ta hana ba ne. 

Bayan haka kumana yi rantsuwa cewa, ba ni da wata mata/ 
wani miji sai wannan; kuma babu maganar aure tsakanina 
da kowace yarinya/kowane mutun a duniyan nan sai wannan. 

Bayan haka na kuma furta yardata da koyarwa Kirista a 
kan aure matabbaci, wanda ba shi rabuwa, namiji daya da 
mata daya; babu ruwana da wadansu mata/maza. 


Bayan haka, sai a sanad da jama'a Tsarkakewar Auren da 

za a yi, har Lahadi uku, kamar yadda a ke shaida Daurin 

Aure. A fara cewa, Ina shaida Tsarkakewar Auren da za a 
. (Duba shafi 142). 


152 


TSARIN SUJADA DON 
TSARKAKEWAR AURE 


Namijin da matar za su'tsaya a gaban Fasto, jamd'a na 
tsaye. Sa'an nan Fasto zai ce, 


'Yan'uwa, Bulus Adali ya koya mana cewa aure abin 
girmamawa ne, wanda Allah da kansa ne ya ayyana. Yana 
kuwa nuna wannan asirtaccen haduwa da ke tsakanin 
Almasihu da Ikiliziyatasa. Wannan tsarkakakken zama fa 
Almasihu ya girmama ya Rawatad da shi ta wurin kasance- 
warsa a wurin da mu'ujizarsa ta farko da ya yi cikin Kana 
ta Rasar Galili. An yaba shi kuma cikin Littafi Mai tsarki 
cewa, yana da girma wurin dukkam mutane; don haka 
kada kowa ya dauke shi da wasa ko kuwa ya shige shi ba 
tare da shawara ba, ko da rashin kula, ko kuwa da son 
zuciya; amma da ban girma, da tunani, da natsuwa, da 
kuma cikin tsoron Allah; yana kuma tunawa da dalilan da 
suka sa aka ayyana aure. 

Na farko dai, an ayyana shi ne domin yawaitar "yan adan 
bisa ga nufin Allah, kuma domin a goyi "yaya cikin tsoron 
Ubangiji da kuma tarbiyya ta hanyarsa, zuwa ga yabon 
sunansa mai tsarki. 

Na biyu kuma, an ayyana shi ne domin kwadayin zuci na 
dabi'ar "yan adan ya zama abu mai tsarki a kuma mallake 
shi daidai, domin wadanda Allah ya kirawo su ga wannan 
tsarkakakken zama su lizima a ciki da tsarkin rai. 

Na uku, an ayyana shi ne domin zumunta da juna da 
taimako da Rarfafawar da daya zai yi wa dayan cikin lokacin 
yalwa da kuma lokacin matsawa, 

A cikin wannan zama fa, an riga an gama wadannan 
mutum biyu, bisa ga dokokin Rasan nan. Mun taru nan 
kuma dom mu rogi Allah ya sa albarka ga zamansu na aure. 
Ina roRonku fa ku yi addwa don su sami matabbacin zaman 
lafiya da na gaskiya. 


Sgan nan za a tambayi namijin, 


Ka tabbata wannan mata matarka ce, kuma ba ka da wata 
mata bisa auren Rasan nan sai ita? 
Amsa. Na tabbata da wannan. 


Tambaya. Ka dauki alkawari cewa, za ka zauna tare da 
wannan mata, matar aurenka, kuma za ka 


153 


TSARKAKEWAR AURE 


Raunace ta, ka girmama ta, ka rike ta, cikin 
halin lafiya ko na cuta, ka ha£ura da ita ita 
kadai, har mutuwa ta raba ku? d 

Ansa. I, na dauka. 


Sean nan za a tambayi matar, 


Kin tabbata wannan mutum mijinki ne, kuma ba ki da 
wani miji bisa auren Rasan nan sai shi? 
Amsa. Na tabbata da wannan. 


Tambaya. Kin dauki alkawari cewa, za ki zauna tare da 
wannan mutum, kuma za ki Raunace shi, ki 
girmama shi, ki yi masa biyayya, ki rike shi, 
cikin halin lafiya ko na cuta, ki hakura da shi shi 
kadai, har mutuwa ta raba ku? 

Amsa. I, na dauka. 


Sgan nan mijin zai sa zobe a dan yatsa na hudu na hannun 
hagun matatasa, yana fadin abin da Fasto ke fadi. 


Na ba ki zoben nan domin ya zama alama ga alkawaran da 
muka dauka yau. 


Yana yiwuwa, in suna so, matar ta ba mijinta zobe kuma, 
tana fadin abin da mijin ya fada. 
Bayan haka jamaa za su durkusa, Fasto kadai yana tsaye; 
shi kuma zai ce, 

Mu yi addu'a. 
YA Allah madawwami, Mai ba da dukkan alheri na ruha- 
niya, ka aiko da albarkarka bisa wadannan bayinka domin 
su cika alkawaran da suka dauka yanzu, kiima su yi 
zamansu tare cikin tabbatacciyar Rauna da salama muddar 
ransu, bisa ga umarninka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
San nan za a yi waka ko zabura. Fasto zai bi da mijin da 


matar zuwa matakalan wuri mai tsarki, inda zai karanta 
addwo'in nan, janda na durbushe. 
Mu yi addv’a. 

Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Fasto. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 

Fasto da Jama'a. 

YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 


154 


TSARKAKEWAR AURE 


Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ke cece mu daga Mugun. Amin. 


Fasto. Ya Ubangiji, ka ceci bawanka da baiwarka; 

Amshi. Wadanda su ke dogara gare ka. 

Fasto. Ya Ubangiji, ka aiko musu da taimako daga 
wurinka mai tsarki; 

Amshi. Ka yi musu kariya kullayomi. 

Fasto. Ka zama hasumiya mai Rarfi a gare su; 

Amshi. Daga fuskar makiyansu. 

Fasto. Ya Ubangiji, ka ji addwarmu; 

Amshi. Kukammu kuma yă kai gare ka. 


Fasto. 


YA Allah na kakannin kakannimmu, ka albarkaci bayin 
nan naka, ka shuka iri na rai madawwami a cikin zukatansu. 
Kuma kowane irin abin da za su yi koyi da shi a cikin 
Maganarka mai tsarki, ka sa su amfane shi, su kuma aikata 
wannan, har sabo da biyayya ga nufinka, kullum su dawwa- 
ma lafiya cikin kariyarka, su zauna game da Raunarka har 
ya zuwa iyakar ransu; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


Wannan addwad da ke biye za a bar ta idan matar ta wuce 
haifuwa. 


YA Ubangiji mai jin£ai, Ubammu na Sama, bisa kyautarka 
mai alheri ne "yan adan ke yawaita. Muna rokonka ka ba 
wadannan mutum biyu baiwa ta haifuwa. Ka kuma ba su 
tsawon rai game da kaunarka da martaba, domin su goyi 
"ya'yansu da halin kirki cikin hanyar Kirista, zuwa yabonka 
da girmamawa gare ka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


Sa an nan Fasto zai sallame su da wannan Albarka. 


ALLAH Uta, Allah Da, Allah Ruhu Mai tsarki, shi 
albarkace ku, shi kiyaye ku, shi kuma tsare ku. Ubangiji 
mai jinkai shi dube ku da alherinsa, shi cika ku da dukkan 
albarkarsa ta ruhaniya da rahama, domin ku yi zamanku 
tare cikin wannan rai, har a cikin zamani mai zuwa kuma ku 
sami rai madawwami. Amin. 


6* 155 


SUJADAR 
GODIYA BAYAN HAIFUWA 


Wadansu "yan kwanaki bayan matar ta haifu, sai ta zo 
Majami'a; mijinta kuma yana tare da ita, idan yana so. Za 
ta durkusa a wurin da aka saba yi, ko kuwa wurin da Bishop 
ya sanya. Saan nan Malami zai ce da ita, 


Tun da ya ke Allah madaukaki ya yardam maki bisa ga 
alherinsa kin haifu lafiya, kuma ya kiyaye ki daga dukkan 
hatsarin haifuwa, sabo da haka za ki yi wa Allah godiya da 
zuciya daya, ki ce, 


Sean nan za a karanta 


Zabura 116.1-13, 18-19 
Ko kuwa, 
Zabura 127 duka. 


Bayan haka Malami zai ce, 
Mu yi addu'a. 
Ya Ubangiji, ka ji mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinRai. 


Malami da Jama a. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini, Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Gama 
mulki, da iko, da girma, naka ne har abada. Amin. 


Malami. Ya Ubangiji, ka ceci wannan baiwataka; 
Amshi. Wadda ta ke dogara gare ka. 

Malami. Ka zama hasumiya mai Rarfi a gare ta; 
Anshi. Daga fuskar makiyanta. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ji addu'armu; 

Amshi. Kukammu kuma yi kai gare ka. 
Malami. Mu yi addu'a. 


156 


GODIYA BAYAN HAIFUWA 


YA Allah madaukaki, muna yi maka godiya da tawali'u 
domin ka ceci wannan baiwataka daga hatsarin haifuwa da 
azabarta kuma. Muna roKonka, ya Uba mai yawan jinkai, 
ta wurin taimakonka ka nufi matan nan da yin tafiyarta da 
yin zamanta bisa ga nufinka cikin zamanin nan, domin ta 
kai ga madawwamiyar daukaka cikin zamani mai zuwa; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


An yarda Malami ya karanta daya daga cikin wadannan 
addwo'i, idan yana so. 


Wannan, 


YA Allah, Ubammu na Sama, muna yi maka godiya, muna 
kuma yabon sunanka madaukaki, domin ka yarda ka yi wa 
wannan baiwataka albarka, har ka ba ta kyautar jarwi. 
Muna rokonka, ya Uba mai yawan jinkai, ka sa wannan 
mata, tare da mijinta, su biyad da jaririnsu cikin tafarkin 
gaskiya, domin ya zama albarka gare su ya kuma daukaka 
sunanka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko wannan, 


YA Allah, hanyoyinka a Boye su ke, ayyukanka kuma masu. 
ban al'ajabi ne. Ba ka halicci komai a banza ba, amma kana 
Raunar duk abin da ka balitta. Muna rokonka ka hakurad 
da baiwan nan taka, ka sanyaya zuciyarta, wadda aka 
bakanta aka kuma azabta ta. Ka nufe ta kuma ta Raunace ka 
ta bauta maka cikin wannan rai, har a zamani mai zuwa ta 
kai ga cikar alkawaranka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


Im babu Fibin Ubangiji a lokacin, sai Fasto ya ce da matar, 


MUN danka ki ga jinkai na Allah mai nasiha da kuma 
kariyatasa. Ubangiji ya albarkace ki, ya tsare ki. Ubangiji 
ya dube ki duban rahama, ya nuna maki nasiha. Ubangiji 
ya daukaka hasken annurinsa wajenki, ya ba ki salama, 
yanzu da har abada. Amin. 


Wajibi ne matad da ta zo yin godiya ta ba da baiko, kamar 
yadda aka saba yi. Idan kuma akwai Jibin Ubangiji, ya 
kamata ta ci, 


157 


KA'IDAR 
ZIYARAR MARASA LAFIYA 


ZIYARA 
Idan wani ya yi rashin lafiya, sai a sanad da Malamin Ikili- 
ziya, Shi kuwa zai yi wa marar lafiya hidima bisa wannan 
tsari, ko kuwa da irin wannan. 


idan ya kai gidan marar lafiya, sai ya ce, 


SALAMA ta tabbata ga gidan nan, da dukkan wadanda 
ke zaune a ciki. 


Sa'ad da ya kai wurin da marar lafiya ya ke, sai ya durkusa, 
ya ce, 
Mu yi addv’a. 
. Ya Ubangiji, ka yi mana jinKai. 
Amshi. . Ya Almasihu, ka yi mana jinKai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini, Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


Malami. Ya Ubangiji, ka ceci bawanka; 

Amshi. Wanda ya ke dogara gare ka. 

Malami. Ka A masa da taimako daga wurinka mai 
tsarki; | 

Amshi. Da ikonka ka yi masa kariya kullayomi. 

Malami. Ka zama hasumiya mai karfi a gare shi; 

Amshi. Daga fuskar makiyinsa. 

Malami. Ya Ubangiji, ka ji addu'armu; 

Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 


Malami. 


YA Ubangiji, Mai ba da dukkan alheri da albarka, ka dubi 

bawan nan naka, ka kula da shi, ka saukaka masa. Ka dube 

shi. da jinKai, ka agaje shi, don ya gaskata da kai; ka kare shi 

daga hatsarin makiyinsa, ka kiyaye shi cikin madawwamiyar 

-o da lafiya; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
min. 


158 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


YA Allah madaukaki, Maceci mafi jin£ai, ka yi wa bawan 
nan naka nasiha, wanda ya ke fama da rashin lafiya. Ka 
kebe shi a wannan lokacin jarraba domin ta wurin sanin 
rashin Rarfinsa bangaskiyarsa ta Raru, tubansa kuma ya 
zama abin karba a gare ka. Amin. 


KA yarda kuma ka mayar masa da lafiyar jiki irin na da, 
domin a cikin sauran zamansa ya tsorace ka ya daukaka ka. 
Kuma kominene ka kaddara masa bayan wannan ciwo, ka 
yi masa alheri, ya yi biyayya da nufinka, har ya cancanci 
zama tare da kai a rai madawwami; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


GARGADI GA BANGASKIYA DA ADDU'A 


Bayan haka sai Malamin ya gargadi marar lafiya, ya nuna 
masa Allah ya kan yi amfani da cutarmu don gyaran hali, 
kuma yana da iko ya karfafa mu a cikinta, ya kuwa warkad 
da ciwon. Ubangijimmu Yesu Almasihu da kansa ya sha 
wuya a nan duniya, har ya zama cikakke. Ya kamata 
kowane mai bin Yesu ya daukaka Allah ko cikin halin lafiya 
ko na cuta. | 

Yana yiwuwa kuma Malamin ya bayyana masa wani sashin 
Bangaskiyarmu, ya kuma tuna masa da shaidar bangaski- 
yatasa da ya yi a lokacin Babtismarsa. 


Bayan haka kuma sai Malamin ya furta Kalmar Shahada. 
Marar lafiya zai amsa ya ce, 

Dukkan wannan ina gaskawata da aminci. 
Bayan haka sai Malamin ya gargade shi ya rika yin addwa 
don kansa da wadansu kuma, domin kwanakin rashin lafi- 
yatasa su zama lokacin zumunta da Allah. 


GARGA DI GA TUBA 


Sai kuma Malamin ya bi kwakkwafin marar lafiya, ko ya 
tuba da zunubansa da gaskiya, yana kuwa kaunar dukkan 
"yan adan. Sai ya gargade shi ya gafarta dukkan wadanda 
suka yi masa laifi, daga ainihin zuciyarsa. Idan kuma ya cuci 
wani, sai ya nemi gafara, ya kuwa rama musu duk abin da su 
ke binsa. 

Ya yi kyau kuma a gargade shi ya shirya wasiyya, ya 
bayyana bashinsa, da abin da ya ke bin wadansu, sabo da 


159 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


kwanciyar ransa, da kuma taimakon wadanda za su raba 
gadonsa. 


Sa an nan kuma sai a fada wa marar lafiya ya bayyana zunu- 
bansa, musamman idan ransa bai kwanta ba sabo da wani 
muhimmin abu. Bayan haka Fasto zai furta wannan Shafe- 
war Zunubai (idan yana so da zuciya daya). 


UBANGIJIMMU Yesu Almasihu, wanda ya danga wa 
Ikiliziyatasa ikon furta wa wadanda suka tuba sosai, suka 
kuma gaskata da shi, shafewar zunubansu, da jinkansa mai 
yawa ya gafarta laifofinka. Bisa ga ikon da aka danka mini 
ina shaida maka cewa, an shafe zunubanka, cikin sunan 
Uba, da na Da, da kuma na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Sat kuma ya karanta wannan Sanyayyar Addwa. 

YA Allah mafi jinkai, bisa ga yawan rahamarka ne ka kan 
shafe zunuban wadanda su ke yin tuban gaskiya, har da ba 
ka Rara tuna da su ba. Ka dubi bawan nan naka, wanda ke 
marmari Rwarai ka gafarce shi ka yafe masa. Kuma da ya kë 
yana sa danganarsa ga jinkanka kadai, kada ka kula da zunu- 
bansa na da, amma dai ka karfafa ski da-Ruhunka Mai 
albarka. Sgan nan kowane lokacin da za ka tsame shi daga 
nan, ka karbe shi ga madawwamin tagomashinka; albarka- 
cin ‘Danka Raunatacce Rwarai, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


ADDU’A DA ALBARKA 


Sgan nan Malamin zai karanta, 
Zabura 121. 
Ko kuwa irin wadannan Zabura, 
235 275 43» 71(1—17), 775 86, 91, 103, 130, 142, 146. 
Ya kara cewa, | 


YA Macecin duniya, wanda ka fanshe mu ta giciyenka da 
jininka mai daraja, muna rokonka da tawali'u ka cece mu 
ka taimake mu, ya Ubangiji. Amin. 


Saan nan Fasto zai ce (ya kuma dora wa marar lafiya 
hannu, idan ana so), 


YA Allah madaukaki, Kai ne mai ba da lafiya ; Kai ne kuma 
Mataimakin dukkan wadanda ke neman gudummawa daga 


160 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


gare ka. Muna kira bisa gare ka da jinRanka ka taimaki 
bawan nan naka, ka yi masa alheri, domin ya warke daga 
rashin lafiyatasa, ya yi maka godiya a cikin Ikiliziyarka 
tsattsarka ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


UBANGIJI madaukaki kagarar fakewa ne ga wadanda 
ke gaskatawa da shi; kuma dukkan abin da ke Sama da 
Rasa da Rarkashin Basa yana rusunawa a gabansa, yana yi 
masa biyayya. YA kare ka yanzu da har abada. Yi nufa kuma 
ka sansance babu wani suna duk duniyan nan da aka sako 
cikin mutane, wanda lalle ta kansa ne za mu sami lafiya da 
ceto, sai dai sunan nan kadai, na Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


Bayan haka sai ya ce, 


Mun danka ka ga jinKai na Allah mai nasiha da kuma kari- 
yatasa. Ubangiji ya albarkace ka, ya tsare ka. Ubangiji ya 
dube ka duban rahama, ya nuna maka nasiha. Ubangiji ya 
daukaka hasken annurinsa wajenka, ya ba ka salama, 
yanzu da har abada. Amin. 


ADDU'O'IN DA ZAI YIWU 
A KARANTA IDAN ANA BUKATA 


DOMIN WARKEWA 
YA Allah, bisa ikon umarninka ka iya kau da dukkan cuta da 
rashin Karfi daga jikunan ?yan adan. Bisa ga rahamarka ka 
kasance tare da bawan nan naka, domin a dauke kumaman- 
cinsa, har bayan ya warke yd rayu don ya daukaka sunanka 
mai tsarki; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin, 


DOMIN YARO WANDA BA SHI DA LAFIYA 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, da farinciki ne ka karbi 
yaran da aka kawo maka, ka sa musu albarka. Ka yi wa 
wannan yaro albarka. A lokacin da ya fi maka kyau ka cece 
shi daga azabar jiki, don ya rayu ya bauta maka dukkan 
kwanakin ransa. Amin. 


DOMIN WANDA YANA DAMUWA A RA'AYINSA 


YA Ubangiji Mai albarka, Uban dukkan jinKai, Allah mai 
Rarfafa zuciya, muna rokonka da rahamarka da tausayi ka 
dubi bawan nan naka, wanda ra'ayinsa ya cika da wahala. 


161 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


Ka taimake shi ya gane kansa, da kuma nufinka game da 
shi, don kada ya ya da bangaskiyarsa gare ka, ko kuwa ya 
amince da komai sai kai. Ka cece shi daga tsoron mugunta. 
Ka daukaka masa hasken annurinka, ka ba shi madawwa- 
miyar salamarka; albarkacin isar Mai sadarwa, Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN WANDA YA JI SAUKI 


YA Ubangiji, tausayinka ba shi da iyaka, jinkanka kuma 
sabo ne kowace rana. Muna yi maka godiya da zuciya daya, 
da ya ke ka yarda ka saukake wa daw'uwan nan namu ciwon 
da ya same shi, ka mayar masa da fatar samun lafiyar jiki. 
Muna rokonka ka ci gaba da wannan aikinka mai kyau, 
domin karfin jikinsa ya Raru kowace rana. Ka nufa kuma da 
tawali'u ya yi murna da alherinka, har ya daidaita ransa da 
halin zamansa, kuma kullum ya yi tunanin irin abubuwan 
da za su gamshe ka, ya aikata su kuma; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


DOMIN YARON DA KE BAKIN MUTUWA 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, Makadaicin Dan Allah, sabo 
da mu ne ka zama jariri a Baitalami. Mun danka wa kularka 
mai Rauna wannan yaron da ka ke kira gare ka. Ka aiko da 
mala'ikanka tsattsarka ya bishe shi a hankali ga mazaunin 
nan na Sama, inda rayukan wadanda ke barci game da kai 
suna da madawwamiyar salama da farinciki. Ka rungume 
shi har abada da Raunarka marar Rarewa; Kai da ka ke 
rayayye kana mulki tare da Uba da Ruhu Mai tsarki, Allah 
daya har abada abadin. Amin. 


ADDU'O'IN DANKA 
WADANDA KE BAKIN MUTUWA GA ALLAH 
YA Ubangiji, ka san asiran da ke zukatammu; kada ka Ri 
karbar addu'armu. Ya Ubangiji Mai tsarki, ya Allah Mai 
iko, ya Mai tsarki Macecimmu Mai jinkai, ya Mai sharra 
madaukaki madawwami, sa?ad da mu ke bakin mutuwa ka 
kiyashe mu daga azabad da za ta sa mu rabu da kai. Amin. 


YA Ubangiji, mun danga maka ran bawan nan naka, Wane, 
domin ko da ya ke ya mutu ga duniya, ya rayu gare ka. 
Kuma muna rokonka bisa gafararka mafi Rauna mafi jin£ai 
ka shafe dukkan zunuban da ya yi sabo da kumamancin rai 
a nan; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


162 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


YA Allah madaukaki, ruhohin amintattu tsarkakakku 
suna rayuwa a gabanka, bayan an sake su daga Rangin 
duniyan nan. Mun danka ran bawan nan naka, dan uwammu 
kaunatacce, ga hannuwanka, hannuwan amintaccen Maha- 
licci da Maceci mai jinKai ke nan. Muna rokonka kuma 
ransa ya kasance abu mai daraja a gabanka, ka wanke shi da 
jinin 'Dan Ragon nan marar tabo, wanda aka yanka don ya 
dauke zunuban duniya, domin a kau da kazantad da ta 
same shi cikin zamansa a nan, sabo da burin zuciya ko hilar 
Shaidan, har ya karbu a gare ka da tsarkin rai marar tabo; 
albarkacin Danka makadaici, Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


YA ruhun mai bin Yesu, ka kama hanyar tafiyarka daga 
nan, 

A cikin sunan Allah Uba Madaukaki, wanda ya halicce 
ka. Amin. 

A cikin sunan Yesu Almasihu, wanda ya sha wuya sabo 
da kai. Amin. 

A cikin sunan Ruhu Mai tsarki, wanda ya Rarfafa ka. 
Amin. 

Cikin zumuntar Tsarkaka masu albarka, game da tai- 
makon mala'iku da manyam mala'iku, da dukkan rundunar 
Sama. Amin. 

Rabonka yau ya kasance da salama, zamanka kuma a 
Urushalima na Sama. Amin. 


A LURA: Wadannan addwo’i suna da amfani don a 
karanta su tare da marasa lafiya: Sanyayyar Addwa ta 
Ka'idar ba Marasa lafiya Jibin Ubangiji; Sanyayyun 
Addw-—o'i na Lahadi ta fari, da ta biyu, da ta hudu cikin 
Advent; da na Bayyanuwar Almasihu, da Larabar Hurwa, 
da Lahadi ta biyu cikin Lenti, da Lahadi kafin Ista, da 
Lahadi ta hudu bayan Ista, da Ranar Hawa Sama, da 
Lahadi mai bin Ranar Hawa Sama, da Lahadin Tirniti; 
da Lahadi ta hudu, da ta bakwai, da ta goma sha biyu, da 
sha biyar, da sha takwas, da ashirin da daya bayan Tirniti; 
da Ranakun Sake Kamannin Almasihu, da Mika'ilu da 
dukkan Mala'iku, da Luka Mai Bishara; da Ranar Tunawa 
da Adalai duka. 


163 


ZIYARAR MARASA LAFIYA 


Wadannan Nassi-nassi kuma suna da amfani: 


1. Gaskatawa da Allah: Zabura 27, 46, 91, 121; Misalai 
3.11-26;. Ishaya 26.19; 40.1-11, 25-31; Makoki 
3.22-41; Matta 6.24-34; Romawa 8.31-39. 

. Amsa ga Add'wa: Zabura 30, 34. 

. Rokon Taimakon Ubangiji: Zabura 43, 86, 143; 
Yakubu 5.10-20. 

. Tuba: Zabura 51, 130. 

. Yabo da Godiya: Zabura 103, 146; Ishaya 12. 

. Allah na bi da Mutun ta wajen Wahala: Ayuba 
33.14-30; Ibraniyawa 12.1-11. 

7. Gurbin Almasihu wajen shan Wahala: Ishaya 53; 
Matta 26.36-46; Luka 23.27-49. 

8 Kiran Allah ga Tuba da Bangaskiya: Ishaya 55. 

9. Zantuttukan Albarka: Matta 5.1-12. 

10. Kula da Tsaro: Luka 12.32-40. 

11. Almasihu Makiyayi mai kyau: Zabura 23; Yohanna 
10.1-18. 

12. Tashin Yesu daga matattu: Yohanna 20.1-18, 19- 
31; Korintiyawa II. 4.13—5.9. $ 

13. Fansa: Romawa s.I-11; 8.18-39; Yohanna I. 1.1-9. 

14. Kauna irin ta Kirista: Korintiyawa I. 13. 

15. Yin girma cikin alheri: Afisawa 3.13-21; 6.10-20; 
Filibiyawa 3.7-14. 

16. Jimiri da Wahala: Yakubu 5.10-20. 

17. Kaunar Allah ga 'yanadan: Yohanna I. 3.1-7; 4.9- 
2I. 

18. Rai na Zamani mai zuwa: Ru'ya ta Yohanna 7.9-17; 
21.1—7, 22-27; 22.1—5. 

19. Jawabi na Rarshe da Ubangijimmu ya yi kafin ya sha 
radadi: Yohanna 14, 15, 16, 17. 

20. Sazuciya irin ta Kirista lokacin da Mutuwa ta kusa: 
Kubawar Sharia 33.27; Zabura 16.9-11; Zabura 23; 
Yohanna 3.16; Korintiyawa II. 4.16—5.1; Ru'ya ta 
Yohanna 21.4-7. 


DUAA WN ` 


164 


KA'IDAR BA DA 


JIBIN UBANGIJI 
GA MARASA LAFIYA 


Dukkan yan adan masu mutuwa, hatsari da cuce-cuce su kan 
same su ba labari, kuma ba su san lokacin da za su kaurace wa 
wannan rai ba. Shi ya sa ya kamata su kasance a shirye su 
mutu a kowane lokacin da Allah ya nufa ya kira su. Don 
haka sai Fastoci su gargadi jama'arsu loto-loto, amma dai 
musamman a lokacin wata aloba ko bala'i, su rika cin Jibin 
Ubangiji na Jikin Almasihu Macecimmu da Jininsa, a lokacin 
da a ke ba da Jibi amajami'a. Ta haka, in wani abu ya same 
su ba labari, ba za su damu ba sabo da rashin cin Fibi. 


Amma idan wani mai ciwo bai iya zuwa majami'a ba, kuma 
yana so ya ci Fibi a gida, sai ya shaida wa Fasto tun da wuri, 
ya kuma ba da labarin wadanda za su ci tare da shi. Domin 
fa haka ya kyautu. 


Za a shirya wurin da ya cancanta a gidan marar lafiya, da 
duk abin da a ke bukata, don Fasto ya yi hidima tare da 
bangirma. San nan zai ba da Fibi bisa ga Ka'idad da ke 
cikin Littafin nan, sai dai an yarda ya fara ko da wadannan 
Sanyayyun Addwa da Wasika da Bishara, ko na Ranar. 


SANYAYYAR ADDU’A 
Wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, Mahaliccin "yan adan, 
ka kan gyara halin wadanda ka ke Rauna, ka kan kuma yi wa 
dukkan wadanda ka karba foro. Muna rofonka ka ji Ran 
bawan nan naka, wanda hannunka ya taba shi. Ka yarda ya 
hakura da rashin lafiyatasa, ka mayar masa da lafiyar jiki, 
idan nufinka ne na alheri. Kuma duk lokacin da ruhunsa 
zai rabu da jiki, ka nufa a mika shi marar tabo a gare ka; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuwa wannan, 


YA Allah madaukaki madawwami, Mai ba da rai da lafiya, 
muna rokonka ka saurari addwo’immu da mu ke yi don 
wannan bawanka. Ka albarkace shi da wadanda su ke yi 
masa hidima, har a mayar masa da lafiyar jiki, hankalinsa 


165 


JIBIN UBANGIJI DOMIN MARASA LAFIYA 


kuma ya kwanta, ya yi maka godiya a cikin lkiliziyarka 
tsattsarka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ko kuma wannan, 


YA Ubangiji, da jin£ai ka agaje mu a cikin ro£e-rokemmu 
da addwo'immu. Ka buda hanyar bayinka zuwa ga samun 
ceto madawwami, har a cikin sauye-sauyen zamani na 
wannan rai mai Rarewa a kiyaye mu kullayomi bisa 
alherinka da taimakonka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 

WASIKA. Ibraniyawa 12.5b-6: ko, Korintiyawa II.I.3-5. 
BISHARA. Yohanna 5.24: ko, Yohanna 10.14, 15, 27-30. 


Bayan haka Fasto zai ci gaba da tsarin da aka ayyana don 
Jibin Ubangiji, sai dai ya fara da fadin, Ku da ke tuba da 
aniya... < 

Idan ciwon mai rashin lafiya ya tsananta kwarai, an yarda 
Fasto ya fara da Addwar Tsarkakewa. Kuma bayan ya ba 
da Fibi ga marar lafiya ya karasa nan da nan da fadin 
Albarka. 5 


A lokacin ba da Gurasar da Ruwan inabin, sai Fasto ya fara 
ci da kansa, s'an nan ya bai wa wadanda ke ci tare da mai 
ciwon, daga bisami ya bai wa shi mai ciwon. 


Ya kamata Fasto ya koyad da jama a, cewa, idan kowa bai 
iya cin Fibi ba, ko sabo da tsananin ciwo ko wani kwakkwaran 
dalili, duk da haka, idan ya tuba da zunubansa da gaskiya, 
ya kuma gaskata da aminci Yesu Almasihu ya mutu a kan 
giciye sabo da shi, ya kuwa zub da jininsa don ya fanshe shi, 
kuma yana tunawa da fa'idodin da wannan ya kawo, yana 
kuwa yi masa godiya daga zuciyarsa, — lalle yana cin Jikin 
Macecimmu Almasihu, yana shan Jininsa, ga lafiyar ransa, 
ko da ya ke bai ci Fibi da bakinsa ba. 


166 


KA'IDAR JANA'IZA 


Sai a lura fa, ita Kaidan nan da aka tsara, ba za abi ta 
sabo da wadanda suka mutu ba a yi musu Babtisma ba, ko 
wadanda aka hana su cin Jibin Ubangiji, ko wadanda suka 
kashe kansu, ko wadanda suka mutu a lokacin da su ke aikata 
wani kasaitaccen laifi. 


Idan ana shakka game da maganar yin amfani da wannan 
tsarin Jana'iza sabo da kowane mutun, to, lalle sai a. sha- 
warci Bishop (in da dama), shi ne zai yanke mahauwarar. 


FARKON SUJADA 


Malamai da mataimakansu za su tari gawar a bakin Rofar 
majami'a ko a kofar makabarta. Za su shiga gaban gawar, su 
nufa cikin majami'a ko wurin kushewa. A lokacin da a ke 
tafiya, za su karanta, ko su raira, daya ko fiye da daya daga 
cikin Ayoyin da aka rubuta daga nan Rasa. In da bukata, sai 
kuma su hada da karanta daya ko fiye da daya daga cikin 
wadannan Zabura: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. 


Yesu ya ce, Ni ne tashin matattu, ni ne rai : wanda ya 
ba da gaskiya gare ni, ko ya mutu, za shi rayu : kuma 
dukkan wanda yana da rai, yana kuwa ba da gaskiya gare ni, 
ba shi mutuwa ba har abada. Yohanna 11.25,26. 


Na sani Mai fansana yana da rai, a Rarshe kuma zai tsaya 

a bisa duniya; kuma bayan wannan jikina ya halaka, ko ba 

tare da jikina zan ga Allah. Zan kuwa gan shi, ni kaina, yana 
goya bayana, idanuna za su gan shi, ba kamar bako ba. 

Ayuba 19.25-27. 


Ba mu shigo da komai cikin duniya ba, ba kuwa za mu 
iya fita cikinta da komai ba. Ubangiji ya bayar, Ubangiji ya 
karba; albarka ga sunan Ubangiji. 

Timotawas I.6.7; Ayuba 1.21. 


Kada ka tuna da zunubaina na Ruruciya, ko laifofina : 
bisa ga rahamarka ka tuna da ni, sabili da nagartarka, ya 
Ubangiji. Zabura 25.7. 


Allah Madawwami shi ne mazauninka, karkashinka 
kuma madawwaman hannuwa su ke. 
Kubawar Sharta 33.27. 


167 


JANA'IZA 


Gama na tabbata ba mutuwa, ba rai, ba mala'iku, ba 
sarautai, ba alamuran yanzu, ba alamura na zuwa, ba 
ikoki, ba tsawo, ba zurfi, ba kuwa wani halittacen abu, da 
zai iya raba mu da Raunar Allah wadda ke cikin Almasihu 
Yesu Ubangijimmu. Romawa 8.38,39. 


Ko muna rayuwa, ga Ubangiji mu ke rayuwa; ko mutu- 
wa mu ke yi, ga Ubangiji mu ke mutuwa; ko mu rayu fa, ko 
mu mutu, na Ubangiji mu ke. Gama domin wannan Alma- 
sihu ya mutu, ya sake rayuwa, domin ya zama Ubangijin 
matattu da rayayyu duka. Romawa 14.8-9. 


Masu albarka ne wadanda su ke da Bacin zuciya: gama 
za a yi musu ta'aziyya. Matta 5.4. 


Kada zuciyarku ta Baci; kuna ba da gaskiya ga Allah, ku 
ba da gaskiya gare ni kuma, Yohanna 14.1. 


SUJADA A MAJAMI'A 
ZABURA 


Idan an shiga majami'a, sai a karanta ko a raira daya ko fiye 
da daya daga cikin wadannan. 


Zabura 39, 90, 23, 130. 


NASSI 
Sgan nan sai a karanta Nassi daya daga cikin wadannan. 
Korintiyawa I.15.20-58 (ana iya barin ayoyi 27-34) 
Korintiyawa 11.4.16—$.10 
Ru'ya ta Yohanna 7.9-17 
Ru'ya ta Yohanna 21.1-7 
| ADDU'O'I 
. Bayan kowa ya durkusa, Malami zai ce, 

Ya Ubangiji, ka yi mana jinfai.. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 

Malami da Jama a. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 


168 


JANA'IZA 


muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin, 


Sa'an nan za a karanta daya ko fiye da daya daga cikin 
wadannan addu' oi. Malami zai fara cewa, 


Mu yi addv’a. 


YA Allah madaukaki, a wurinka ne ruhohin duk wadanda 
suka Raurace daga nan cikin Ubangiji su ke zaune. A 
wurinka kuma rayukan amintattu ke zaune cikin farinciki 
da murna, bayan an dauke musu wahalar jiki. Mun gode 
maka Rwarai sabo da ka nufa ka dauki dawuwan nan namu 
daga cikin wahalar wannan duniya, wadda ke cike da 
mugunta. Muna roRonka ka yarda bisa alherinka mai nasiha 
ka cika adadin zababbunka da hanzari, ka kuma hanzarta 
mulkinka, domin mu, da duk wadanda suka Raurace cikin 
sahihiyar bangaskiya ga sunanka mai tsarki, mu sami tabba- 
taccen farinciki ga jiki duk da ruhu, cikin madawwamiyar 
daukakarka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin.” 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah mai jinkai, Danka Ubangijimmu Yesu Almasihu 
shi ne Tashin Matattu, shi ne Rai madawwami. Kuma duk 
wanda ya gaskata da shi, ko ya mutu zai rayu. Wanda kuwa 
ke raye, ya ke gaskatawa da shi, ba zai mutu ba har abada. 
Shi ne kuma ya koya mana, albarkacin tsattsarkan 
Manzonsa Bulus Adali, cewa, kada mu yi bakinciki, kamar 
yadda sauran marasa bege ke yi, game da wadanda suka 
rasu a cikinsa. Ya Uba, muna rokonka da tawali'u ka 
tsare mu daga mutuwa ta zunubi, zuwa rai na adalci, domin 
idan mun Raurace wa wannan rai, mu sami hutawa a 
cikinsa, kamar yadda mun sa zuciya wannan daw uwammu 
ya samu. Kuma, in rana ta Rarshe ta zo, lokacin da kowa 
zai tashi, ka nufa a iske mu abin karba a gare ka, mu sami 
albarkan nan, wadda Raunataccen 'Danka zai furta wa duk 
wadanda ke Raunarka, suna kuma tsoronka. Gama a loka- 
cin zai ce, “Ku zo, "'ya'ya masu albarka na Ubana, ku karbi 
mulkin da aka tanada muku tun daga farkon duniya”. Ya 
Uba mai jinkai, muna rokonka ka sa wannan ya samu a 
gare mu, albarkacin Yesu Almasihu, Mai sadarwa da kuma 
Mai fansarmu. Amin. 


169 


JANA'IZA 


YA Allah madaukaki, Uban dukkan jin£ai, Mai sanyaya 
zuciya, muna rokonka ka ji Ran duk wadanda ke yin 
makoki, da ya ke kuma suna sa kulliyar taraddadinsu a gare 
ka, su fahinci ta'aziyyarka ta Rauna; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Uba na Sama, wanda albarkacin Danka Yesu Alma- 
sihu kā ba mu ainihin bangaskiya da tabbataccen bege. 
Muna rokonka ka taimake mu mu yi zamammu kamar 
wadanda suka gaskata, suka kuma amince da Zumuntar 
Tsarkaka, da Gafarar zunubai, da kuma Tashi zuwa. Rai 
madawwami. Ka karfafa mu cikin wannan bangaskiya da 
bege har kwanakimmu su cika; albarkacin Raunar Danka, 
Yesu Almasihu Macecimmu. Amin. M: 


Daga nan yana yiwuwa a karanta Sanyayyar Addwa ta 
Ranar tunawa da Adalai duka, ko ta Lahadi ta goma sha 
biyu bayan Tirniti, ko wadansu daga cikin Addwo'in 
Lokatai Daban daban. Bayan wannan kuma a ce, 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da mu 
duka har abada abadin. Amin. 


JANA’ IZAR 


Idan an zo kushewar, masu makoki kuma sun kewaye ta, ana 
kuma shirin sa gawar a ciki, sai Malami ya ce, 


Wannan, 


Mutun haifuwar mace, kwanakinsa kadan ne, yana kuma 
cike da wahala. Kamar fure ya kan tsiro, a yanke. Kamar 
inuwa ya ke shudewa, ba ya dawwama. 

A tsakiyar rai cikin mutuwa mu ke. Daga wurin wa za mu 
sami taimako ? Sai dai daga wurinka, ya Ubangiji, wanda 
daidai ne ka yi fushi da mu sabo da zunubammu. , 

Duk da haka, ya Ubangiji Allah Mai tsarki, ya Ubangiji 
Mai iko, ya Mai tsarki, Macecimmu mafi jinkai, ka tsarshe 
mu daga mutuwa ta har abada. 

Ya Ubangiji, kā san asiran zukatammu; kada ka rufe 
kunnuwanka masu jinkai ga jin addwarmu. Ya Ubangiji 


170 


JANA’ IZA 


Mafi tsarki, ya Allah Mafi iko, ka kebe mu. Ya Mai tsarki 
Macecimmu Mai jinkai, ya Mai shari'a madaukaki madaw- 
wami, sa'ad da mu ke bakin mutuwa ka kiyashe mu daga 
azabad da za ta sa mu rabu da Kai. 


Ko kuwa wannan, 
Zabura 103.13-17 
KAMAR yadda uba ya kan yi juyayin *ya'yansa : haka- 
nan Ubangiji yana juyayin masu tsoronsa. 
Gama ya san dabi'armu : ya kan tuna mu turbaya ne. 
Don mutum fa, kwanakinsa suna kama da danyar 
ciyawa : kamar furen jeji haka ya ke Rawata. 
Gama iska ta kam bi ta kansa, sai kuwa ya kawu : 
wurinsa kuwa ba zai Rara saninsa ba. 
Amma jin£an Ubangiji tun adun-adun ne har abada bisa 
masu tsoronsa : gaskiyarsa kuma zuwa 'ya'yan 'ya'ya. 


Bayan haka, a lokacin da wadansu da ke tsaye a wurin su ke 
zuba kasa a kushewar, Malami zai ce, 


Wannan, 


TUN da ya ke Allah Madaukaki cikin jinRansa mai yawa 
ya nufa ya karbi ruhun dan 'uwan nan namu kaunatacce 
marigayi, muna fa sa gawarsa a Rasa, Rura zuwa Rura, toka 
zuwa toka, turGaya zuwa turbaya. Muna yin wannan da 
sakankancewar akwai tashi ga rai madawwami; albarkacin 
Ubangijimmu Yesu Almasihu, wanda zai canja jikin nan 
namu na RasKanci, ya mai da shi kamar jikin nan nasa na 
daukaka, da ikon nan mai girma har ya iya mai da dukkan 
abubuwa gare shi. Amin. 


Ko kuwa wannan, 


YA Uba mafi jinKai, a gare ka mu ke danka ruhun dan uwan 
nan namu kaunatacce marigayi, gawarsa kuma zuwa Rasa, 
Rura zuwa Rura, toka zuwa toka, tur6aya zuwa turbaya. 
Muna rokon nagartarka marar iyaka, ka ba mu alheri mu 
zauna cikin tsoronka da Raunarka, mu mutu kuma cikin 
tagomashinka ; domin aranar shari'ad daka danka wa Rauna- 
taccen “Danka, da mu da wannan dawuwammu mu karbu a 
gare ka. Ka sa wannan, ya Uba Maijinkai; albarkacin Yesu 
Almasihu, wanda shi kadai ne Maceci, da Mai sadarwa, da 
Mataimakimmu. Amin. 


171 


JANA'IZA 
Sgan nan za a karanta ko a raira, 


Na ji wata murya daga Sama, tana cewa, “Rubuta wannan! 
Masu albarka ne matattun da ke mutuwa cikin Ubangiji 
nan gaba”, in ji Ruhu Mai tsarki, “don su huta daga 
wahalarsu ”. Rwya ta Yohanna 14.13. 


Ya yiwu Malami ya Rara cewa, 


Yanzu girma da daukaka su tabbata ga Sarkin zamanai, 
marar mutuwa, marar ganuwa, Allah makadaici, har abada 
abadin. Amin. Timotawas I.1.17. 


Duk wannan Kaæ’'idar, ban da sashin JANA’ IZAR, ana 
iya yinsa a cikin majam a, ko kuma in hali ya yi, to, ana iya 
yin Sujadar dungum a majam? a, amma ban da kalmomin da 
a ke fada lokacin da a ke saka gawa a kushewa. 


Ya yiwu a fara da sashin JANA’ IZAR kafin SUJADA A 
MAJAMI'A. 


Anz iya amfani da SUJADA A MAJAMI'A sabo da 
Tunawa da wadanda suka rasu, ba don Jananzar kadai ba. 


Idan a lokaci daya za a binne jariri da baligi, yana yiwuwa a 
karanta daya ko fiye da daya daga cikin addw oin da aka 
sanya a Ka'idar Jana'izar Yara, kafin a karanta Alherin 
Ubangiji. 

Idan an shirya za a ci Jibin Ubangiji a ran da za a yi 
Jana'iza, to, Fasto zai karanta Sanyayyar Addw ad da aka 
tsara a wannan Ka ida, ko kuwa ta Fajiberen Ista. Wasikad 
da za a karanta ita ce Tassalunikawa 1.4. 13—18, ko Korinti- 
yawa 11.4.16—5.4. Bishara kuwa, Yohanna 6.37-41 ko 
Yohanna 5.24-29. 


Idan ba a tsarkake kushewar ba, to, da Fasto ya kawo Rofar 
shiga, sai ya karanta wannan Addwa. 


YA Allah, Uban Ubangijimmu Yesu Almasihu, muna 
rokonka ka yarda ka tsarkake wannan kushewa don ta zama 
wurin hutawa cikin salama ga gawar bawan nan naka, 
albarkacin KRaunataccen ‘Danka, wanda shi ne tashin 
matattu, shi ne rai madawwami, wanda kuma ya ke 
rayayye yana mulki, tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, Allah 
daya har abada abadin. Amin. 


172 


KA'IDAR 
JANA'IZAR YARA 
Malamai da mataimakansu za su tari gawar a bakin kofar 
majami'a ko a Rofar makabarta. Za su shiga gaban gawar, su 


nufa cikin majami'a ko wurin kushewa. A lokacin da a ke 
tafiya, za su karanta, ko su raira, 


FARKON SUJADA 


Yesu ya ce, Ni ne tashin matattu, ni ne rai; wanda ya ba da 
gaskiya gare ni, ko ya mutu, za shi rayu: kuma dukkan 
wanda yana da rai, yana kuwa ba da gaskiya gare ni, ba shi 
mutuwa ba har abada. Yohanna 11.25,26. 


Na sani Mai fansana yana da rai, a Rarshe kuma zai 
tsaya a bisa duniya: kuma bayan wannan jikina ya halaka, 
ko ba tare da jikina zan ga Allah. Zan kuwa gan shi, ni 
kaina, yana goya bayana, idanuna za su gan shi, ba kamar 
bako ba. Ayuba 19.25-27. 


. Ba mu shigo da komai cikin duniya ba, ba kuwa za mu 
iya fita cikinta da komai ba. Ubangiji ya bayar, Ubangiji ya 
karba; albarka ga sunan Ubangiji. 

Timotawas I.6.7; Ayuba 1.21. 


; Za ya yi kiwon garkensa kamar makiyayi, za ya tattara 
ya yan tumaki a hannunsa, ya rungume su. Ishaya 40.11. 


SUJADA A MAJAMIA 
Idan an shiga majami'a, sai a karanta, ko a raira, 
Zabura 23. 
Sa'an nan za a karanta Nassin, 
Markus 10.13-16. 
ADDU'O'I 
Bayan kowa ya durkusa, Malami zai Ce, 


. Ya Ubangiji, ka yi mana jinRai. 
Amshi. . Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


173 


JANA'IZAR YARA 


Malami da Jama a. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


San nan za a karanta daya daga cikin wadannan addwo'i, 
ko kuwa duka biyu. Malami zai fara cewa, 

Mu yi addwa. 
YA Ubangiji Yesu Almasihu, wanda ka rungumi yara 
Kanana, ka sa musu albarka, muna rokonka ka bude idanu- 
mmu mu gane daga cikin alherinka ne ka dauki yaron nan 
cikin madawwaman hannuwanka na Rauna: Kai da ka ke 
rayayye kana mulki, tare da Uba da Ruhu Mai tsarki, 
Allah daya har abada abadin. Amin. 


YA Allah, hanyoyinka a Boye su ke, ayyukanka kuma masu 
ban al'ajabi ne. Ba ka halicci komala banza ba, amma kana 
Raunar duk abin da ka halitta. Muna ro£onka ka ta'azantad 
da bayinka, wadanda zukatansu su ke cikin zafi da azaba. 
Ka nufe su kuma su Raunace ka su bauta maka cikin 
wannan rai, har a zamani mai zuwa kuma su kai ga cikar 
alkawaranka, tare da yaron nan, albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


San nan za a karanta Korintiyawa II.13.14 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da mu 
duka har abada abadin. Amin. 


JANA’ IZAR 


Idan an zo kushewa, masu makoki kuma sun kewaye ta, ana 
kuma shirin sa gawar a ciki, sai Malami ya ce, 


Mutun haifuwar mace, kwanakinsa kadan ne, yana kuma 
cike da wahala. Kamar fure ya kan tsiro, a yanke. Kamar 
inuwa ya ke shudewa, ba ya dawwama. 


Bayan haka, a lokacin da wadansu da ke tsaye a wurin su ke 
zuba Rasa a kushewar, Malami zai ce, 


174 


JANA’ IZAR YARA 


Wannan, 


TUN da ya ke Allah madaukaki cikin jinkansa mai yawa 
ya nufa ya karbi ruhun wannan yaro marigayi, muna fa sa 
gawarsa a Rasa, Rura zuwa Rura, toka zuwa toka, turbaya 
zuwa turbaya. Muna yin wannan da sakankancewar akwai 
tashi ga rai madawwami, albarkacin Ubangijimmu Yesu 
Almasihu, wanda zai canja jikin nan namu na RasRanci, ya 
mai da shi kamar jikin nan nasa na daukaka, da ikon nan 
a. girma har ya iya mai da dukkan abubuwa gare shi. 
min. 


Ko kuwa wannan, 


YA Uba mafi jin£ai, a gare ka mu ke danka ruhun wannan 
yaro, gawarsa kuma zuwa Rasa, kura zuwa kura, toka zuwa 
toka, turbaya zuwa turbaya. Muna rokon nagartarka marar 
iyaka, ka ba mu alheri mu zauna cikin tsoronka da kaunarka, 
mu'mutu kuma cikin tagomashinka ; domin a ranar shari'ad 
da ka danga wa Raunataccen ‘Danka, da mu da wannan 
yaro mu karbu a gare ka. Ka sa wannan, Ya Uba Mai 
jingai, albarkacin Yesu Almasihu, wanda shi kadai ne 
Maceci, da Mai sadarwa, da Mataimakimmu. Amin. 


Sa'an nan za a karanta ko a raira, 


Ba za su Kara jin yunwa ba, ko Rishirwa. Ba za su Rara jin 
zafin rana ko kowane irin zafi. Don ‘Dan Ragon nan da ke 
tsakiyar kursiyin zai zama makiyayinsu. Zai kai su mabub- 
dugar ruwan rai, kuma Allah zai share musu dukkan 
hawaye. Rwya ta Yohanna 7.16,17. 


Ya yiwu Malami ya Rara cewa, 


Yanzu girma da daukaka su tabbata ga Sarkin zamanai, 
marar mutuwa, marar ganuwa, Allah makadaici, har abada 
abadin. Amin. Timotawas 1.1.17. 


175 


KA'IDAR JANA'IZAR 
WADANDA BA A YI MUSU BABTISMA BA 


Malamai da mataimakansu za su tari gawar a bakin kofar 
majami”a ko a kofar makabarta. Za su shiga gaban gawar, su 
nufa cikin majami'a, ko wurin kushewa. A lokacin da a ke 
tafiya, za su karanta, i 

An Rudurta wa mutane su mutu sau daya, bayan wannan 
kuma shara. Ibraniyawa 9.27. 


Don mutum fa, kwanakinsa suna kama da danyar 
ciyawa: kamar furen jeji haka ya ke Rawata. Gama iska ta 
kam bi ta kansa, sai kuwa ya kawu; wurinsa kuwa ba zai 
Rara saninsa ba. Amma jinan Ubangiji tun adun-adun ne 
har abada bisa masu tsoronsa, gaskiyarsa kuma zuwa "ya" yan, 
yaya. Zabura 103.1 5-17. 

Ba mu shigo da komai cikin duniya ba, ba kuwa za mu 
iya fita cikinta da komai ba. Timotawas 1.6.7. 

Ubangiji ne, shi yi abin da ya yi masa kyau. | 

Samuila 1.3.18. 
Idan an shiga majami'a, sai a karanta daya daga cikin 
wadannan Zabura, ko kuwa duka biyu, 


Zabura 6, 39. 
Saan nan za a karanta Nassin, 
Bitrus II.3.8-14. 
ADDU'O'I 
Sa an nan Malami zai ce, 
Mu yi addu'a. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinkai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jingai. 


YA Allah mai jinkai, wanda ka nufa ka karbi ruhun 
dawuwan nan namu daga nan duniya, ka yarda mu da muka 
rage muna ratsa wannan duniya, mu ci gaba da bauta maka 
da aminci cikin wannan rai, domin mu kai ga murnarka 
wadda ta fi gaban ambato, da ka shirya wa wadanda ke 
k£aunarka da zuciya daya da aminci; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


176 


BA A YI MUSU BABTISMA BA 


SANYAYYAR ADDU’A 


YA Allah madaukaki madawwami, 'Danka Ubangijimmu 
Yesu Almasihu shi ne Tashin Matattu, shi ne Rai madaw- 
wami. Kuma duk wanda ya gaskata da shi, ko ya mutu, 
zai rayu. Wanda kuwa ke raye, ya ke gaskatawa da shi, ba 
zai mutu ba har abada. Muna rogonka da tawali'u ka ta da 
mu daga halaka wadda ta ke ta zunubi zuwa ga zaman 
gaskiya, domin idan mun Kaurace wa wannan rai, mu sami 
hutawa a cikinsa. Kuma, in rana ta Rarshe ta zo, lokacin da 
kowa zai tashi daga mutuwa, ka nufa a iske mu abin karba 
a gare ka; albarkacin Yesu Almasihu, Mai sadarwa da kuma 
Mai fansarmu. Amin. 


ALHERIN Ubangijimmu Yesu Almasihu, da Raunar 
Allah, da zumuntar Ruhu Mai tsarki, su kasance tare da mu 
duka har abada abadin. Amin. 


JANSE’ IZAR 


Idan an zo kushewar, ana kuma shirin sa gawar a ciki, sai 
Malami ya ce, 


Mutun haifuwar mace, kwanakinsa kadan ne, yana kuma 
cike da wahala. Kamar fure ya kan tsiro, a yanke. Kamar 
inuwa ya ke shudewa, ba ya dawwama. 

A tsakiyar rai cikin mutuwa mu ke. Daga wurin wa za mu 
sami taimako ? Sai dai daga wurinka, ya Ubangiji, wanda 
daidai ne ka yi fushi da mu sabo da zunubammu. 

Duk da haka, ya Ubangiji Allah Mai tsarki, ya Ubangiji 
Mai iko, ya Mai tsarki Macecimmu Maf jinRai, ka 
tsarshe mu daga mutuwa ta har abada. 

Ya Ubangiji, kā san asiran zukatammu; kada ka rufe 
kunnuwanka masu jinKai ga jin addu'armu. Ya Ubangiji 
Mafi tsarki, ya Allah Mafi iko, ka kebe mu. Ya Mai tsarki 
Macecimmu Mai jinkai, ya Mai shari’a madaukaki madaw- 
wami. sa'ad da mu ke bakin mutuwa ka kiyashe mu daga 
azabad da za ta sa mu rabu da Kai. 


Lokacin da wadansu da ke tsaye a wurin suna zuba Rasa a 
kushewar, Malami zai ce, 


TUN da ya ke Allah Madaukaki cikin jinRansa mai yawa 
ya nufa ya karbi ruhun dawuwan nan namu Raunatacce 
marigayi, muna danka shi ga Raunar Allah da jin£ansa, 


177 


JANA'IZAR WADANDA 


mun kuma sa gawarsa a kasa, kura zuwa Kura, toka zuwa 
toka, turbaya zuwa turbaya, muna yin wannan da sakankan- 
cewar akwai tashi ga rai madawwami. 

Yanzu girma da daukaka su tabbata ga Sarkin zamanai, 
marar mutuwa, marar ganuwa, Allah makadaici, har abada 
abadin. Amin. Timotawas I.1.17. 


178 


GARGADI 
DOMIN 
A TUNA WA JAMA'A UMARNIN ALMASIHU 
TARE DA ADDU'O'I 


Za a yi amfani da wannan a kwanakin Advent, da Lenti, da 
kuma wadansu lokatai, yadda Malami zai ayyana. 


*Yan'uwa, a wannan lokaci ya yi kyau mu tuna da kashedin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu da Macecimmu. Domin fa 
Bulus Manzo ya koya mana cewa, “ Sharlar Musa ita ce 
mai yi mana tarbiyya, ta kai mu ga Almasihu ” ; haka kuma 
wajibimmu ne (idan mu Kirista ne) mu tuna da abin da ya 
wajaba gare mu, da wanda bai wajaba ba. 

Idan mun yi abubuwan da ba su wajabce mu ba, Shari'ar 
Musa ta nuna mana azabar Allah a sarari ke nan. Haka 
kuma Umarnin Almasihu ya nuna mana hukuncin da bai 
gaza wancan ban tsoro ba, wato, idan ba mu aikata ba, ba 
za mu zama Ridayayyu cikin mulkinsa ba, kuma za a raba 
mu da shi bayan mun Kaurace wa wannan rai. Gama bisa 
Umarninsa din nan zunubi ya zama mummunan abu 
Rwarai a gare mu. Wannan babban hasken da ya kawo mana 
fa ya sa ba mu da wata hujja, idan ba mu bi shi ba. 

Yanzu za mu bibbiya Umarninsa; a Rarshen kowace 
shadara kuwa sai ku amsa ku ce, Amin. Ya Ubangiji, ka yi 
mana jinkai. Ta fadin haka za mu nuna cewa mun yarda 
Maganatasa umarni ce a gare mu duka, mun kuma yarda 
mu masu aikata zunubi ne a kowace rana. 


Malami. “Ka Raunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuci- 
yarka, da dukkan ranka, da dukkan Karfinka, da 
dukkan hankalinka.” (Luka 10.27.) 

Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinRai. 

Malami. “Na biyu kuma kamarsa ya ke, Ka Raunaci 
dan'uwanka kamar kanka.” (Matta 22.39.) 

Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 

Malami. Wannan umarninsa fa ya bar mana mu kiyaye 
bisa taimakon koyarwatasa. Sabo da haka bari 
wadannan su zama muku abin koyi. 

“Im ba ku juyo ba, ku komo kamar yara 
Rankanana, ba za ku shiga cikin mulkin Sama ba 
dadai.” (Matta 18.3.) 


7+B.H.P. 179 


GARGA DI 


Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Malami. “Dukkan wanda ba ya dauki giciye na kansa ba, 
ya zo bayana, ba shi da iko ya zama almajirina 
ba.” (Luka 14.27.) 
Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Malami. “ Amma idan ba ku gafarta wa mutane laifofinsu, 
Ubanku kuma ba zai gafarta naku laifofi ba.” 
(Matta 6.15.) 
Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jin£ai. 


Malami. “Dukkan abu fa iyakar abin da ku ke so mutane 
su yi muku, ku yi musu hakanan kuma: gama 
Attaurat ke nan da Annabawa.”, (Matta 7.12.) 

Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinKai. 

Malami. “Ku yi lura, ku tsare kanku daga dukkan Ryashi : 
gama ba da yalwar dukiya da mutum ya ke da ita 
ransa ke tsayawa ba.” (Luka 12.15.) 

Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 


Malami. 


Har wa yau, muna tuna muku laifofin da Shari'ar Musa ta 
hana, Macecimmu Almasihu ya tsananta hana su. Ta 
wurin Manzonsa ya ba mu dalilin da ya sa ba za mu aikata 
kowane dayansu ba, cewa, “ Kauna ba ta aika mugunta ga 
makwabcinta ba; Rauna fa cikar shari'a ce.” (Romawa 
13.10.) Gama abubuwan da Musa ya koya mana alamu ne 
na waje; Almasihu kuwa na wajen ruhaniya ne, cewa, 
“ Itacen kirki ba ya iya fito da munanan 'ya'ya ba, Gataccen 
itace kuma ba ya iya fito da "ya" yan kirki ba.” (Matta 7.18.) 
Kuma, “Daga cikin zuciya miyagun tunani ke fitowa, 
kisankai, zina, fasikanci, sata, shaidar zur, alfasha: su ne 
masu Razamtad da mutum: amma ci da hannuwa marasa 
wanki ba shi kazamtad da mutum ba.” (Matta 15.19-20.) 
Kuma sabo da ya nuna misalai ga wadanda za su bi shi kan 
yadda za su gane ma'anar Sharia, ya ce, “Kada ku zaci na 
zo domin in warware Attaurat da Annabawa: ban zo domin 
in warware ba, amma don in ciccika.” (Matta 5.17.) “Kuna 
ji aka fada wa mutanen dā, Ba za ka yi kisankai ba; da kuma 
kowanene ya yi kisankai ya shiga hatsarin hukunci: amma 
ni ina ce muku, Kowanene ya yi fushi da dan'uwansa ya 
shiga hatsarin hukunci.” (Matta 5.21-22.) 

Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jingai. 


180 


GARGAPDI 


Malami. “Kun ji aka fadi, Ba za ka yi zina ba: amma ni 
ina ce muku, dukkan wanda ya duba mace haryayi Kyashinta, 
ya rigaya ya yi zina da ita cikin zuciyatasa.” 

(Matta 5.27-28.) 
Amshi. Amin. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Malami. “Kun ji aka fadi, Ka yi Raunar maRwabcinka, ka 
Ri magabcinka: amma ni ina ce muku, Ku yi Raunar 
magabtanku, kuma wadanda su kan tsananta muku, ku 
yi musu addv’a.” (Matta 5.43-44.) 
Amshi. Amin, Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 

Malami. 


Da irin wannan hanyar fasarar Shari'ar Musa fa, Almasihu 
ya bar mu mu aikata ta da taimakon wadannan da kuma 
sauran umarninsa. Bisa ga misali, Musa ya ce, “ La'antacce 
ne shi wanda ya sa makafo ya bata hanya”, Amma Almasihu 
ya ce, “ Dukkan wanda zai sa guda daya a cikin kan£ananan 
nan masu ba da gaskiya gare ni ya yi tuntube, gwamma dai 
a gare shi a rataya wa wuyansa babban dutsen nika, a 
nutsad da shi cikin zurfin teku.” | (Matta 18.6.) 

Daga bisani, kafin Almasihu ya sha radadi har ga 
mutuwa ya furta wa almajiransa a misalce irin lissafin da 
zai yi na ayyukan da mutane suka yi cikin zamansu na 
duniya. Da jinsa fa ku lura, bai tsawata wa masu zunubi 
sabo da muguntarsu ba, amma sai sabo da rashin aikata 
nagarta da ya wajaba su aikata. Da ya ke wannan misali na 
Rarshe ne cikin Bishara, da shi za mu Kare Gargadimmu. 


Sai a karanta Matta 25 aya 31-46, ba tare da wata gaba- 
tarwa ba. 
In an gama, sai a ce, 


UBANGIJI ya kai mu duka ga wannan rai madawwami, 
sabo da jinRansa marar iyaka. 


Sgan nan za a karanta ko a raira, 
Zabura 130. 
Bayan wannan Malami zai ce, 
Mu yi addwa. 
Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jinRai. 
Malami. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
181 


GARGADI 


Malami da Jama'a. 


YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 
Malami. Ya Ubangiji, ka ceci bayinka; 
Amshi. Wadanda su ke dogara gare ka. 
Malami. Ka aiko musu da taimako daga Sama; 
Amshi. Da ikonka ka yi musu kariya kullayomi. 
Malami. Ya Allah Macecimmu, ka taimake mu; 
Amshi. Domin daukakar sunanka ka cece mu; ka ji 

Rammu, mu masu zunubi, sabili da sunanka. 
Malami. Ya Ubangiji, ka ji addwarmu; 
Amshi. Kukammu kuma ya kai gare ka. 

Malami. 


YA Allah, kullayomi nufinka ne ka yi jinkai da gafara. Ka 
karbi roke-roRen bayinka masu tawali'u; kuma ko da ya ke 
sarkokin zunubammu sun daure mu, bisa ga tausayinka da 
jinkanka mai yawa ka kwance mana su, domin daukakar 
Mai sadarwa da Mai tsaya mana a gabanka, Yesu Almasihu. 
Amin. 

YA Ubangijin dukkan Karfi da iko, mafarin dukkan alheri, 
Mai ba da su kuma, ka dasa Raunar sunanka cikin zuka- 
tammu; ka inganta addini mai gaskiya a cikimmu; ka 
cishe mu da iyakar nagarta; bisa ga jinkanka mai yawa 
kuma ka nufe mu da dawwama a cikinsu; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, ki koya mana dukkan ayyukammu, im ba 
Rauna, ba su da amfani. Ka aiko da Ruhunka Mai tsarki, ka 
cika zukatammu da kyakkyawar baiwan nan, Rauna, wadda 
ke hada mu cikin salama da kowace halin nagarta ; kuma, im 
ba tare da ita ba, kowane mai rai tamkar matacce ne a gare 
ka. Ka ba mu wannan, albarkacin ‘Danka makadaici, Yesu 
Almasihu. Amin. 

Malami. Ubangiji ya kasance tare da ku. 

Amshi. Tare da ruhunka kuma. 

Malami. Mu yabi Ubangiji. 

Amshi. Godiya tă tabbata ga Allah. 


182 


GARGA DI 


Malami. 


GA Allah Uba, wanda ya Raunace mu, ya karbe mu ta 
wurin Raunataccen Dansa: 

Ga Allah Da, wanda ya Raunace mu, ya kwance mana 
Rangin zunubammu ta jininsa: 

Ga Allah Ruhu Mai tsarki, wanda ke kwarara Raunar 
Allah a zukatammu: 

Ga Allah daya mai gaskiya, dukkan Rauna da dukkan 
daukaka su tabbata yanzu da dukkan zamanai. Amin. 


183 


TSARIN SUJADA DON 


SHIGAD DA MATA CIKIN JAM'IYYAR 
MATAN 


IKILIZIYAR JIHAR AREWA 


Ya kamata a yi wannan Sujada a babbar Majami'ar 
Gunduma. Idan zai yiwu, sai a ci Jibin Ubangiji bayan 
wannan Sujada. 


Wadanda za a shigad da su, sai su tsaya a gaban jama'a. 
Fasto kuma zai ce, 


Kuna so ku zama yan Jam'iyyar Mata? 

Amsa. Muradina ke nan. : 

Fasto. Kun dauki alkawari cewa, za ku kiyaye dokokin 
wannan Jam'iyya, ku kuma yi duk abin da aka 
bukaci "yan Jam'iyyan nan su yi? 

Amsa. 1, zan yi, Ubangiji ne Mataimakina. 

Fasto. Kun dauki alkawari cewa, za ku girmama shuga- 
banninku cikin wannan Jam'iyya? ' 

Amsa. 1, na yi. 


San nan Fasto zai ce da su, 


MUN shigad da ku cikin Jam'iyyar Matan Ikiliziyar Jihar 
Arewa, muna kuma addwa Allah zai yi muku albarka, da 
ku da iyalin gidanku, da dukkan abin da za ku aikata cikin 
sunansa. Amin. 


Bayan haka, Fasto zai karanta muhimmiyar ayar Jam iyya, 
masu neman shiga kuma za su furta alkawaran Jam iyya da 
kuma Addwarta tare da shi. 


Muhimmiyar Aya: Mu abokan aiki ne na Allah. Korinti- 
yawa 1.3.9. 
Alkawaran Jamiyya: 


1 Na dauki alkawari cewa, zan karanta Littafi Mai tsarki 
kowace rana, zan yi addwa kowace rana, zan kuma koyi 
wata aya daga cikin Littafi Mai tsarki kowane mako. 

2 Na dauki alkawari cewa, zan himmantu ga zuwa 
sujada, zan kuma halarci taron kilas da na Jam'iyya. 

3 Na dauki alkawari cewa, zan guji cim bashi, zan kuma 
rabu da shan giya, sai dai in sha kima kurum. | 


184 


SHIGAD DA MATA CIKIN JAM'IYYAR MATA 


4 Na dauki alkawari cewa, zan cika dukkan bakantan 
aure da na yi, zan goyi 'ya'yan da aka danka a hannuna da 
la'akari mai Rauna, zan kuma koya musu su rika yin addu'a 
kowace rana. 

5 Na dauki alkawari cewa, zan yi RoRari in ribato 
wadansu su bi Almasihu, bisa ga ba da kaina ga bautarsa 
sabili da shi. 

6 Na dauki alkawari cewa, zan kula da marasa lafiya da 
wadanda aka yi wa rashi. 


Addwad da a ke yi kowace rana domin Jam'ivyar 


YA Allah, Ubammu Sama, muna rokonka ka albarkaci 
kowace gabar wannan Jam’iyyar Mata tamu. Ka wanke mu 
ka tsarkake mu daga dukkan zunubammu da jini mai 
daraja na Macecimmu Yesu Almasihu. Ka hada mu game 
da Rauna wajen yin addwa. Ka taimake mu mu kiyaye 
dukkan dokokin Jam'iyyar. Ka maishe mu amintattun 
iyaye mata masu Rauna. Kuma ka taimake mu mu reni 
yarammu dominka. Ka nufa kuma muhallammu su 
kasance da salama da Rauna. Kuma ka taimake mu mu 
mori tagomashinka da ka ba mu don wadansu su sami 
saninka, daga bisani mu kai ga muhallinka na murna a 
Sama; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Yana yiwuwa Fasto ya kara karanta irin wadannan addwo’i. 


Sanyayyar Addwa domin Ranar Mikawar Almasihu a 
‘Dakin Ibada, 

Sanyayyar Addwa domin Lahadi ta biyu cikin Advent, 
Godiya ta fari cikin Sujadar yi wa Baligai Babtisma, 
Alherin Ubangiji. 


Ta 185 


TSARIN SUJADA DON 
SHIGAD DA MASU KARATU 


Idan an sa wannan Sujada cikin Addw ar Safe ko ta Maraice, 
sai a fara bayan Sanyayyar Addwa ta uku, da Gabatarwa. 
Im ba haka ba, za a fara da wannan Zabura. 


Zabura 67. 


Sgan nan za a karanta wannan Nassi. 
Luka 12.35-38. 


Bayan haka Fasto zai ce, 
Mu yi addu'a. 

YA Allah madaukaki, ka yi mana alheri ka taimake mu mu 
watsad da ayyukan duhu, mu yi damara da kayan damara 
na haske, a zamanin wannan rai mai Rarewa, wanda a 
cikinsa ne Yesu Almasihu ya zo gare mu da tawaliu mai 
yawa; domin a rana ta Rarshe, sa”ad da zai zo cikin Zatinsa 
madaukaki, don ya yi wa rayayyu da matattu shari'a, mu 
tashi zuwa rai marar Rarewa; albarkacin Shi wanda ya ke 
rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, yanzu 
da har abada. Amin. 


YA Ubangiji Allah, ta aiken mala'ika ne muka san haifu- 
war Danka Yesu Almasihu cikin jiki. Muna roRonka ka 
cika zukatammu da alherinka, domin ta giciyensa da rada- 
dinsa mu kai ga daukakar tashinsa; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


Ana iya raira waka a nan. 


GABATARWA 


Sgan nan Faston wannan Ikiliziya zai gabatad da duk 
wanda za a maishe shi Mai Karatu, gun Bishop ko Arch- 
deacon (wanda ke zaune a kujera). Wadannan mutane kuwa, 
saye da rigunan malanta, za su tsaya a gaban Bishop. Fasto 
kuma zai ce, 

Ya uba mai girma cikin imani, na kawo wadannan mutane 
[wannan mutun] a gabanka, domin ka kar6e su [shi] ka 
maishe su [shi] Masu [Mai] Karatu a cikin Ikiliziyar Allah. 


186 


SHIGAD DA MASU KARATU 


Bishop. Kā bi Rwakkwafin kalinsu [halinsa] da irin 
zamansu [zamansa], da saninsu [saninsa] wajen 
Littattafai Masu tsarki, da kuma koyarwar Ikili- 
ziya da aikinta, yadda aka ayyana su cikin Zantu- 
ttukan Addini Talatin da tara da Littafin Addu'a? 

Fasto. Na jarraba su [shi], na kuwa iske sun [ya] isa su 
[ya] cika aikin da a ke bukata a gare su [shi]. 


Sa'an nan Bishop zai ce da Jama a, 


Ya Raunatattuna, da ya ke an iske mutanen [mutumin] nan 
da aka kawo gabammu sun [ya] cancanta su [ya] cika ayyu- 
kam Masu [Mai] Karatu, mu daga fuskarmu a shirye mu ke, 
muna kuma da nufin shigad da su [shi] don su [ya] cika 
wadannan ayyuka. Amma kafin mu kebe su [shi] da 
bangirma ga wannan matsayi, sai mu yi addu'a ga Allah da 
tawali'u cikin sunan ‘Dansa mai albarka Yesu Almasihu 
Macecimmu; mu roke shi ya ba da ni'imarsa ya sa albarka 
bisa sujadan nan tamu, ya kuma cika wadannan mutane 
[wannan mutun] da alherinsa na Sama, domin su [ya] cika 
wajibansu [wajibansa] da aminci da himma don girman 
Allah da daukakarsa, zuwa ga ceton "yan adan kuma. 
Mu yi addu'a. 

YA Ubangiji Allah madaukaki, kana sa albarkarka kan 
dukkan wadanda ke Raunar Maganarka. Da rahamarka ka 
dubi wadannan bayinka [wannan bawankal; ka kwararo 
musu [masa] yalwar alherinka; ka nufa su [ya] ba da kansu 
[kansa] da tawali'u ga aikin da za su [zai] yi maka, su [ya] 
yi zaman biyayya ga wadanda aka sanya bisansu [bisansa] 
cikin Ubangiji; ka sa su [ya] bayyana halin Kirista da 
himma, su [ya] yi zamansu [zamansa] bisa Maganarka mai 
tsarki. Ka ba su [shi] hikima game da umarninka, da fahimi 
kuma cikin dokokinka. Ka jawo hankalinsu [hankalinsa] 
su [ya] fahinci koyarwarka. Ka nufa da bangaskiya tabba- 
tacciya su [ya] karanta kuma su [ya] bincika umarninka 
domin kyautuwar wadanda su ke ji, har da za su [zai] 
bayyana girman mulkinka da daukakarsa; inda ka ke 
rayayye kana mulki tare da Da da Ruhu Mai tsarki, Allah 
daya har abada abadin. Amin. 


187 


SHIGAD DA MASU KARATU 


JARRABAWA DA BA DA IZNIN AIKI 
Sæan nan Bishop zai yi musu wadannan tambayoyi. 


Bishop. Aikin Mai Karatu ke nan, ya taimaki Fasto wajen 
karanta Maganar Allah, ya shugabanci jama'atasa 
cikin sujada, da wa'azi, a dukkan lokacin da Fasto 
ke bukatarsa da haka. Kana so da dukkan zuci- 
yarka ka yi haka ? 

Amsa. Muradina ke nan. 


Bishop. Cikin dukkan hidimarka za ka kiyaye, ka kuma bi 
horo irin na Ikiliziya ta Rasashen Afirka ta Yamma ? 
Amsa. Na yi. 


Bishop. Za ka yi RoRari ka daidaita zamanka don ya dace, 
ya zama abin koyi, ga irin mutanen da ka ke zaune 
a tsakaninsu ? 

Amsa. Haka zan yi, Ubangiji ne Mataimakina. 


Sean nan duk wanda za a shigad da shi zai karanta 


TABBATARWA 
NI, Wane, da a ke shirin ba ni lasin na matsayin Mai 
Karatu a Gundumar Bishop ta Jihar Arewa, na dauki alka- 
wari cewa, zan yi aikina bisa ka'idodin da ke kafe, ko kuwa 
za a kafa, bisa ikon Bishop na wannan Gunduma. Zan yi 
biyayya da Malamin da aka sa ni RarRashinsa. Zan yi iya- 
kacin RoRarina in dada salama da jituwa. Zan gyara zamana 
yadda zai dace da ma'aikacin Almasihu, don kyautata Ikili- 
ziyarsa, da Raruwan ni'ima ta ruhaniya ga yan uwana. Na 
kuma sake daukan alkawari cewa, zan mayar da lasin nawa, 
in kuma daina aikina a Gundumar da aka ba ni lasin, 
dukkan lokacin da Bishop ke bukata in yi haka. 
Bayan haka dukkansu za su durkusa a gaban Bishop da 
tawali'u. Bishop zai ba kowannensu lasin, ya kuma sa masa 
lamba, ya ce, 
Ka karbi iko don ka cika wajiban Mai Karatu cikin Ikili- 
ziyar wannan Gunduma ; cikin sunan Uba, da na Da, da na 
Ruhu Mai tsarki. Amin. 
Ana iya raira waka a nan. 
Bishop. Ubangiji ya kasance tare da ku. 
Amshi. 'Tare da ruhunka kuma. 
Bishop. Mu yi addu'a. 
188 


SHIGAD DA MASU KARATU 
ADDU'O'I 
Ya Ubangiji, ka yi mana jin£ai. 
Amshi. Ya Almasihu, ka yi mana jingai. 
Bishop. Ya Ubangiji, ka yi mana jinkai. 
Bishop da Jama a. 
YA Ubammu wanda ke cikin Sama, A tsarkake sunanka, 
Mulkinka ya zo, Abin da ka ke so a yi shi, Cikin duniya 
kamar yadda a ke yinsa cikin Sama. Ka ba mu rananga 
abincin yini. Ka gafarta mana laifofimmu, Kamar yadda 
muna gafarta wa wadanda su ke yi mana laifi. Kada ka kai 
mu wurin jaraba, amma ka cece mu daga Mugun. Amin. 


Saan nan za a karanta wadannan addwo’i, 

YA Ubangiji mai albarka, wanda ka nufa aka rubuta 
dukkan Littattafai Masu tsarki domin a koya mana; ka 
yarda mu saurare su, mu karanta su, mu kula da su, mu 
koye su, har mu amfana; domin ta jimiri da taimakon 
Maganarka mai tsarki mu dore a cikin sazuciyan nan mai 
albarka ta samun rai madawwami, mu rike ta kankan. 
Domin ita ce ka ba mu albarkacin Macecimmu, Yesu 
Almasihu. Amin. 


YA Allah, wanda ka gina Ikiliziyarka bisa harsashin 
Manzanni da Annabawa, Yesu Almasihu kansa kuwa shi 
ne babban dutsen harsashin; ka nufa mu hada kammu 
hakanan cikin dayancin Ruhu bisa ga koyarwarsu, domin 
mu zama kebabben mazauni abin karba a gare ka; albarka- 
cin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah madaukaki madawwami, Ruhunka ne ya ke 
mallakar dukkan jikin Ikiliziyarka, yana tsarkake ta. Ka 
saurari roke-rokemmu da addu'o'immu da mu ke yi maka, 
sabo da kowane irin dangi na cikin Ikiliziyarka tsattsarka. 
Ka nufa dukkan gabobinta cikin nasu aiki da hidima su 
bauta maka da gaskiya da ibada; albarkacin Macecimmu, 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Ana iya raira waka a nan. 


ALBARKA 


Bayan haka Bishop zai sa albarka ga duk wanda aka shigad 
da shi Mai karatu, ya ce, 


189 


SHIGAD DA MASU KARATU 


UBANGIJI ya ba ku [ka] hikima, da Rarfin zuciya, ya 
Rarfafa ku [ka], ya Rara muku [maka] Rauna, don ku [ka] 
aikata nufinsa. 


ALBARKAR Allah madaukaki, Uba da Da da Rubu 
Mai tsarki, ta kasance tare da ku [kai], da kuma bisa aikin 
da za ku [ka] yi cikin sunansa, yanzu da har abada. Amin. 


190 


KA IDAR 
NADA DIKON 


Idan ranad da aka sanya ta zo, bayan an gama Addwar Safe, 
sai a yi Wa'azi ko Gargadi don a nuna wajiban duk wanda 
za a maishe shi Dikon da halin matsayinsa. Za a kuma nuna 
yadda a ke bukatar wannan matsayi a cikin Ikiliziyar Alma- 
sihu, da kuma yadda ya kamata jama'a su girmama shi a 
ciki. 

Da fari Archdeacon, ko wakilinsa, zai gabatad da duk wanda 
ke nema a nada shi Dikon (yana saye da rigunan malanta) 
gun Bishop, wanda ke zaune a kujera kusa da Tebur mai 
tsarki. Zai kuma ce, 


Ya uba mai girma cikin imani, na kawo wadannan mutane 
[wannan mutun] a gabanka, domin a maishe su [shi] Dikon. 


Bishop. Ka lura mutanen [mutumin] da ka kawo 
mana su [ya] cancanta wajen koyonsu [koyo- 
nsa] da zaman Allah, su [ya] yi hidima yadda 
ya kamata zuwa ga girman Allah da inganta 
Ikiliziyatasa. 


Archdeacon. Na yi musu [masa] Rwangwanto, na kuwa 
jarraba su [shi]; na dai tabbata sun [ya] 
cancanta. 


Sian nan Bishop zai fada wa jama a, 


Ya 'yan'uwana, idan wani daga cikinku ya san wani dalili 
ko Rasaitaccen laifi a gun wadannan mutanen [wannan 
mutumin] da aka kawo a maishe su [shi] Dikon, har ya zama- 
na bai kamata a nada shi ga wannan matsayi ba, sai ya 
fito cikin sunan Allah, ya bayyana laifin ko dalilin. 


Idan kuma an ambaci wani babban laifi ko dalili, sai Bishop 
ya bar nadin mutumin, har lokacin da ya kubuta daga laifin 
da aka sare shi a kai. 


Sa'an nan Bishop zai ci gaba cewa, 


Ina danga wadannan mutanen [wannan mutumin] da aka 
iske sun [ya] cancanta a nada su [shi] Dikon, ga addu'o'in 
jama'a. 

191 


KA'IDAR NADA DIKON 


Bayan haka sai Bishop, da Fastoci, da jama'ad da ke wurin 
su rawa ko su karanta Litani. 


Bayan wannan za a raira ko a karanta Ka'idar ba da Jibin 
Ubangiji. Za a kuwa yi aiki da Sanyayyun Addwa da 
Wasika da Bisharad da ke biye. 


SANYAYYAR ADDU'A 
(idan ana nadin su Dikon kadai), 


YA Allah Madaukaki, bisa hikimarka ne ka sa matsayi 
daban daban cikin Ikiliziyarka. Kuma kā iza Manzanninka 
su zai Istifanus Adali mai shahada na farko da wadansu 
kuma su karbi matsayin Dikon. Da jinkai ka dubi bayin 
[bawan] nan naka, wadanda [wanda] aka kira ga wannan 
matsayi da hidima. Ka cika su [shi] da koyarwarka ta 
gaskiya; ka ba su [shi] zaman kamewa, domin ta magana da 
kyakkyawan gurbi su [ya] yi maka hidima da aminci, zuwa 
ga daukakar sunanka, da inganta Ikiliziyarka; albarkacin 
Macecimmu Yesu Almasihu, wanda ya ke rayayye yana 
mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, yanzu da har abada. 
Amin. | $ 
WASIKA 
Timotawas I.3.8-13. 


Ko kuwa wannan Nassi, 
Ayyukan Manzanni 6.2-7. 


Kafin a karanta Bisharar, Bishop wanda ya ke zaune a 
kujera, zai yi wa duk wanda za a nada shi kwankwanto, 
a gaban jam@ a, bisa wannan tsari. 


Bishop. 


Kun [Ka] gaskata Ruhu Mai tsarki ne ya ke iza ku [ka] a 
zuci ku [ka] dauka wa kanku [kanka] wannan matsayi da 
hidima, ku [ka] bauta wa Allah don ku [ka] gabatad da 
daukakarsa, ku [ka] inganta jama'arsa ? 
Amsa. Na gaskata haka. 

Bishop. 
Kun [Ka] tabbata an kira ku [ka] ga aikin hidimar Ikiliziya, 
bisa ga nufin Ubangijimmu Yesu Almasihu da dokokin 
Rasar nan ? 
Amsa. Na tabbata da haka. 


192 


KA'IDAR NADA DIKON 
Bishop. 


Kun [Ka] gaskata dukkan Littattafai Masu tsarki na Tsohon 
Alkawari da na Sabon Alkawari, wadanda su ke magwajin 
addini ? 
Amsa. Na gaskata su. 

Bishop. 
Za ku |ka) karanta su ga jama'ad da ke taruwa a cikin 
majami'a inda za a sa ku [ka] yi hidima ? 
Amsa. Na yi. 

Bishop. 
Aikin Dikon ke nan, ya taimaki Fasto a cikin Sujadar Allah, 
a majami'a inda za a sa shi ya yi hidima: musamman wajen 
ba da Jibin Ubangiji, ya taimake shi lokacin bayatwa; ya 
karanta Littattafai Masu tsarki da Wa'azi Sanyayyu a 
majami'a; ya koyad da samari da "yam mata Katakizam; ya 
yi wa jarirai Babtisma, idan Fasto ba ya nan; ya kuma yi 
wa'azi, idan Bishop ya yarda ya yi haka. Bayan haka 
kuma aikinsa ne (idan an ayyana haka) ya nemi marasa 
lafiya da gajiyayyu da marasa Rarfi, ya fada wa Fasto halin 
da su ke ciki, da sunayensu, da wurin da su ke zaune, domin 
ta gargadinsa a saukake musu da sadakokin Ikiliziya da na 
sauran jama'a. Za ku [ka] yi haka da dadin rai da yarda ? 
Amsa. Zan yi haka, da taimakon Allah. 

Bishop. 
Za ku [ka] yi matukar himma ku [ka] daidaita zamanku 
[zamanka] da kuma zaman iyalanku [iyalinka] bisa koyar- 
war Almasihu ? Za ku [ka] yi iyakar RoRari ku [ka] mai da 
kanku [kanka] da iyalanku [iyalinka] kuma su zama guraba 
ga garken Almasihu ? 
Amsa. Zan yi haka, Ubangiji ne Mataimakina. 

Bishop. 
Za ku [ka] yi wa Bishop da sauran manyan Fastocin Ikili- 
ziya, da su wadanda aka danka wa iko a bisanku [bisanka], 
biyayya tare da bangirma, ku [ka] bi shawaratasu mai ibada 
da yardar rai? 
Amsa. Zan yi RoRari, Ubangiji ne Mataimakina. 


Saan nan kowane dayansu zai durkusa a gaban Bishop. Shi 
ma zai dora hannu a kansa, ya ce, 


193 


KA'IDAR NADA DIKON 


KA karbi iko ka yi aikin matsayin Dikon a cikin Ikiliziyar 
Allah, wanda a ke danka maka; a cikin sunan Uba, dana Da, 
da na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Bayan haka Bishop zai ba kowannensu Sabon Alkawari, 
ya ce, 


Ka karbi iko ka karanta Bishara a cikin Ikiliziyar Allah, ka 
yi wa'azinta kuma, idan Bishop da kansa ya ba ka lasin na 
yin haka. 


Sian nan dayansu, wanda Bishop ya sanya, zai karanta 


BISHARA 
Luka 12.35-38. 


Bayan wannan Bishop zai ci gaba da Jibin Ubangiji. Duk 
wanda aka nada shi kuma zai dakata ya ci Jibi a ranan nan 
tare da Bishop. 


Idan an gama cin Jibi, nan da nan kafin Albarka za a karanta 
wadannan sanyayyun Addwo’i. g 


YA Allah madaukaki, Mai ba da dukkan kyawawan abu- 
buwa, bisa alherinka mai yawa ne kā yarda ka karbi bayin 
[bawan] nan naka ga matsayin Dikon a cikin Ikiliziyarka. 
Ya Ubangiji, muna rokonka ka maishe su masu [shi mai] 
tawali'u tabbatattu [tabbatacce] cikin hidimarsu [hidimarsa] 
ka ba su [shi] nufin su [ya] bi dukkan foro mai ruhuniya da 
yardar rai. Ka nufa kuma kullum su [ya] yi shaida da zuciya 
tsattsarka, su [ya] lizima tabbatattu masu [tabbatacce mai] 
Rarfi cikin Danka Almasihu; su [ya] kuma yi irin zaman da 
ya kamata a cikin wannan Raramin matsayi, don su [ya] 
cancanta a kira su [shi] ga manyam [babban] matsayin 
Ikiliziyarka; albarkacin Danka Yesu Almasihu Mace- 
cimmu, wanda daukaka da girma su tabbata a gare shi, ba 
matua. Amin. 


YA Ubangiji, ka bishe mu a cikin dukkan al'amurammu da 
jinganka mai alheri; ka tafiyad da mu da taimakonka marar 
iyaka. Ka nufa mu fara, mu aikata, mu kuma gama dukkan 
ayyukammu cikinka, dom mu girmama sunanka mai tsarki, 
daga bisani kuma bisa jinRanka mu sami rai madawwami ; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


194 


KA'IDAR NADA DIKON 


ALBARKA 


SALAMAR Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahinta, ta 
tsai da zukatanku da tunaninku ga sanin Allah da Raunatasa, 
da na 'Dansa Yesu Almasihu Ubangijimmu. Albarkar Allah 
madaukaki, Uba da 'Da da Ruhu mazi tsarki, ta kasance tare 
da ku, ta tabbata a gare ku har abada. Amin. 


A nan kuma sai a shaida wa Dikon dole ne ya yi aikin 
matsayin Dikon har shekara guda (sai dai idan Bishop ya ga 
isasshen dalilin da ya hana), don ya kamilta, ya kware wajen 
aPamuran hidimar Ikiliziya. Idan kuma an iske yana da 
aminci da himma game da wannan, sai Bishop ya shigad da 
shi matsayin Fasto. Za a yi haka kuwa a gaban jama a a 
lokacin da Dokokin Ikiliziya suka ayyana, ko kuwa sabo da 
wani kwakkwaran dalili a kowace Lahadi ko Rana Tsat- 
tsarka, bisa tsarin da ke biye, 


195 


KA'IDAR 
NADA FASTOCI 


Idan ranad da Bishop ya sanya ta 20, bayan an gama 
Addwar Safe, sai a yi Wa'azi ko Gargadi, don a nuna waji- 
ban duk wanda za a maishe shi Fasto. Za a nuna kuma yadda 
a ke bukatar wannan matsayi a cikin Ikiliziyar Almasihu, da 
kuma yadda ya kamata jama'a su girmama shi a ciki. 


Da fari Archdeacon, ko wanda aka sanya a maimakonsa, zai 
gabatad da duk wanda za a ba shi matsayin Fasto (yana saye 
da rigunan malanta) gun Bishop. Shi fa yana zaune a kujera 
kusa da Tebur mai tsarki. Sai Archdeacon ya ce, 


Ya uba mai girma cikin imani, na kawo wadannan mutane 
[wannan mutun| a gabanka domin a ba su [shi] matsayin 
Fasto. 

Bishop. Ka lura mutanen [mutumin] da ka kawo mana 
su [ya] cancanta wajen koyonsu [koyonsa] da 
zaman Allah, su [ya] yi hidima yadda ya 
kamata zuwa ga girman Allah da inganta 
Ikiliziyatasa. 

Archdeacon. Na yi musu [masa] kwankwanto, na kuwa 
jarraba su [shi]; na dai tabbata sun [ya] 
cancanta. 


Sgan nan Bishop zai ce da jama'a, 


Ya ku jama'a, wadannan mutane su [wannan mutun shi) ne 
muka nufa, in Allah ya yarda, mu karbe su [shi] a yau ga 
matsayin nan mai tsarki na Fasto. Domin bayan an yi musu 
[masa] Rwangwanto, ba mu taras da komai akasinsu [aka- 
sinsa] ba, sai dai mun iske an kira su [shi] ga wannan aiki da 
hidima yadda ya halatta, kuma sun [ya] cancanta su [ya] yi 
wannan aiki. Amma fa idan wani daga cikinku ya san wani 
dalili ko Rasaitaccen laifi a gun kowane dayansu [wannan 
mutun], har ya zamana bai kamata a kar6e shi ga matsa- 
yin nan mai tsarki ba, sai ya fito cikin sunan Allah, ya 
bayyana laifin ko dalilin. 


Idan kuma an ambaci wani babban laifi ko dalili, sai Bishop 
ya bar nadin mutumin, kar lokacin da ya kubuta daga laifin 
da aka sare shi a kai. 


196 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


Sian nan Bishop zai ci gaba da cewa, 


Ina dan£ga wadannan mutanen [wannan mutumin] da aka 
iske sun [ya] cancanta a nada su [shi] Fasto ga addu'o'in 
jama'a. 

Bayan haka sai Bishop, da Fastoci, da jama'ad da ke wurin 
su raira ko su karanta Litani. 


Bayan wannan za a raira ko a karanta Ka'idar ba da Jibin 
Ubangiji. Za a kuwa yi aiki da Sanyayyun Addwa da 
Wasika da Bisharad da ke biye. 


SANYAYYAR ADDU’A 
(idan ana nadin Fastoci kadai), 


YA Allah madaukaki, Mai ba da dukkan kyawawan abu- 
buwa, ta ikon Ruhu Mai tsarki ne ka sa matsayi daban 
daban cikin Ikiliziyarka. Da jinRai ka dubi bayin [bawan] 
nan naka, wadanda [wanda] aka kira ga matsayin Fasto. Ka 
cika su [shi] da koyarwarka ta gaskiya, ka ba su [shi] zaman 
kamewa, domin ta magana da kyakkyawan gurbi su [ya] yi 
maka hidima da aminci, zuwa ga daukakar sunanka, da 
inganta Ikiliziyarka; albarkacin Macecimmu Yesu Alma- 
sihu, wanda ya ke rayayye yana mulki tare da Kai da Rubu 
Mai tsarki, ba matua. Amin. 


WASIKA 
Afisawa 4.7-13. 
Sian nan za a karanta Bishara 
Matta 9.36-38: ko, Yohanna 10.1-16. 


Sa an nan Bishop, wanda ya ke zaune a kujerarsa, zai yi 
musu magana a haka, | 


Ya *yan|(dan)Puwana, matsayin nan da aka kira ku [ka] gare 
shi muhimmi ne, kuma mai martaba kwarai. Kun [Ka] ji 
haka fa cikin kwankwanton da aka yi muku [maka] cikin 
sirri, da gargadin da na yi muku [maka] dazu, da kuma cikin 
Nassi-nassi tsarkaka daga cikin Bishara, da Littattafan da 
Manzanni suka rubuta. Har yanzu ma muna gargadarku 
[gargadarka] cikin sunan Yesu Almasihu Ubangijimmu ku 
[ka] rika tunawa da irin martaba da matsayi mai nauyi da 
nawaya da aka kira ku [ka] gare shi. Wato, ku [ka] zama 
manzanni [manzo] da matsara [matsari] da wakilan 


197 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


[wakilin] Ubangiji; ku [ka] koyar, ku [ka] fadakar, ku [ka] 
kiyaye, ku [ka] kuma kula da iyalin Ubangiji; ku [ka] nemi 
tumakin Ubangiji wadanda aka warwatsa, da °ya’yansa da 
ke tsakiyar duniyan nan mai mugunta, don su sami ma- 
dawwamin ceto, albarkacin Almasihu. 

Don haka sai ku [ka] riki maganan nan a tunaninku [tuna- 
ninka], sai ka ce a rubuce ne, wato, irin dukiyad da aka 
danka wa alhakinku [alkakinka]. Domin su ne tumakin 
Almasihu, wadanda ya fanshe su ta mutuwatasa, ya kuwa 
zub da jininsa sabo da su. Ikiliziya fa da jama'ad da za ku 
[ka] yi wa hidima amaryatasa ce da kuma jikinsa. Idan kuma 
ya zamana Ikiliziyan nan, ko kowane gaba daga cikinta, ya 
Rosa ko ya yi tuntube sabo da rashin kularku [kularka], 
to, Ikun [ka] san girman laifin da kuka [ka] yi, da kuma 
tsananin hukuncin da za a yi muku [maka]. Sabo da 
haka sai ku [ka] yi shawara da kanku [kanka] a kan 
dalilin hidiman nan maku [naka] da za ku [ka] yi 
wa 'ya'yan Allah da amaryar Almasihu da jikinsa. 
Ku [Ka] lura kuma, kada ku [ka] fasa aiki da kula da kwazo, 
sai kun [ka] yi iyakar RoRari tukuna bisa ga abin da ya 
wajaba gare ku [ka], ku [ka] kawo dukkan wadanda aka 
danka wa alhakinku [alhakinka], ko kuwa wadanda za a 
danka wa, ga irin yarda da Bangaskiya, da sanin Allah, da 
mukamin mutun da girma cikin Almasihu, har da kuskure 
wajen addini da Rasaitaccen zama ba za su Rara samuwa a 
tsakaninku [wurinka] ba. 

Da ya ke kuma matsayinku [matsayinka] mafifici ne, 
kuma mai wuya ainu, kun [kā] gane yawan kula da Rwazon 
da ya kamata ku [ka] yi, don ku [ka] bayyana amincinku 
[amincinka] da godiyarku [godiyarka] ga Ubangiji, wanda 
ya sanya ku [ka] ga martaban nan mai daraja; kuma domin 
ku [ka] yi hankali don kada ku [kai] da kanku ku [kanka ka] 
yi laifi, ko kuwa ku [ka] zama dalilin tuntube har wadansu 
su yi laifi. Duk da haka ba shi yiwuwa ku [ka] mai da 
hankali, ku [ka] yi nufin haka da ikon kanku [kanka]; domin 
Allah kadai ya ke ba da wannan nufi da iko. Sabo da wannan 
lalle ya kamata ku [ka] yi addwa da himma don ku [ka] 
kar6i Ruhu Mai tsarki, kuna [kana] kuwa bukatar yin haka. 
Kuma ba ku [ka] iya cika aikin nan mai nauyi na ceton "yan 
adan ba, sai da koyarwa da gargadi daga cikin Littattafai 
Masu tsarki, da zaman da ya dace da su. Don haka sai ku 
[ka] yi tunanin yadda ya kamata ku [ka] himmantu ga 


108 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


karanta Littattafai, ku [ka] yi koyonsu, kuma ku [ka] biyad 
da zamanku [zamanka] da na iyalin gidanku [gidanka] bisa 
umarnin Littattafan nan. Sabo da haka kuwa ku [ka] lura 
yadda ya kamata ku [ka] rabu da taraddadin duniya da 
sha'aninta, iyakar abin da za ku [ka] iya. 

Muna sa zuciya kun [kā] yi shawara kun [kā] yi tunanin 
aPamuran nan da kanku [kanka] tun da dadewa, kun [kā] yi 
niyya kuma bisa ga alherin Allah ku [ka] ba da kanku 
[kanka] dungum ga matsayin nan inda Allah ya nufa ya 
kira ku [ka]. Wato, za ku [ka] yi iyakar KoRari ku [ka] ba da 
kanku [kanka] ga wannan abu guda, ku [ka] jawo dukkan 
dawainiyarku [dawainiyarka] da karatunku [karatunka] a 
haka. Muna sa zuciya kuma za ku [ka] yi addwa a koyaushe 
ga Allah Uba, ta sadarwar makadaicin Macecimmu Yesu 
Almasihu, don ku [ka] sami taimako. na Sama daga wurin 
Ruhu Mai tsarki; ku [ka] karanta Littattafai kowace rana; 
ku [ka] auna su kuma, don ku [ka] inganta ku [ka] Karfafa 
wajen hidimarku [hidimarka]; ku [ka] yi RoRari kowane 
lokaci ku [ka] tsarkake rayukanku [ranka] da na iyalinku 
[iyalinka], don su dace da umarnin Almasihu da koyar- 
warsa; ku [kai] kuma ku [ka] zama gurabu [gurbi] da 
misalai [misali] lafiyayyu masu [lafiyayye mai] bin Allah, 
irin da jama'a za su bi. 

Yanzu fa, don jama'ar Almasihu da ke tattare a nan 
wurin su fahinci zuciyarku [zuciyarka] da nufinku [nufinka] 
game da wadannan al'amura; kuma don alkawarin nan 
naku [naka] ya Rara iza ku ku [ka ka] cika wajabanku 
[wajabanka], za ku [ka] amsa a sarari abubuwan nan da za 
mu tambaye ku [ka] game da wajaban nan, a cikin sunan 
Allah da na Ikiliziyatasa. 


Bishop. 


Kun [Kā] tabbata a zuci an kira ku [ka] sosai ga matsayin 
da hidimar Fasto bisa ga nufin Ubangijimmu Yesu Alma- 
sihu da tsarin Ikiliziyan nan ta Rasashen Afirka ta Yamma ? 
Amsa. Na tabbata da haka. 


Bishop. 


Kun [Kā] tabbata dukkan koyarwad da a ke bukata a 
gaskata a kan dole ne don samun ceto ta bangaskiya ga 
Yesu Almasihu tana cikin Littafi Mai tsarki? Kuma, kun 
[ka] kudurta ku [ka] koyad da jama’ad da za a ba ku [ka] 


199 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


riko daga cikin Littattafan nan? Ba za ku [ka] fa koyad da 
komai a kan dole don samun ceto madawwami, sai abin da 
kun [ka] tabbata an hakikanta shi daga cikin Littafin ? 

Amsa. Na dai tabbata da haka, na kuma kudurta hakanan. 


Bishop. 

Za ku [ka] ba da himma da aminci kullayomi ku [ka] yi 
hidimar koyarwar Almasihu da farillansa, da foronsa, 
yadda Ubangiji ya umarta, kuma yadda Ikiliziya ta Kasa- 
shen nan ta karbe su bisa umarnin Allah ? Za ku [ka] kuma 
koyad da jama'ad da za a danKa wa alhakinku! [alhakinka] 
da dukkan himma, don su kiyaye su, su kuma aikata su? 
Amsa. Zan. yi haka, da taimakon Ubangiji. 


Bishop. 

A shirye ku [ka] ke ku [ka] fid da dukkan bakuwar koyarwa 
mai sabawar gaskiya, wadda ta ke gaba da Maganar Allah, 
ku [ka] kore ta kuma da himma da aminci? Za ku [ka] ba 
jama arku |jama'arka) shawara, yayin da su ke bukata, ku 
[ka] yi musu gargadi, a sarari kuma cikin sirri, ko lafiyayyu 
ne ko marasa lafiya ? 

Amsa. Na yi, Ubangiji ne Mataimakina. 


Bishop. 
Za ku [ka] ba da himma ga addu'a, da karatu cikin Littat- 
tafai Masu tsarki, da kuma irin binciken da zai Rara muku 
[maka] saninsu ? Za ku [ka] fa rabu da kulawa da duniya da 
burin zuciya ? ji | 
Amsa. Zan yi £okari in yi haka, Ubangiji ne Mataimakina. 


Bishop. 
Za ku [ka] ba da himma ku [ka] biyad da zamanku [za- 
manka] da na iyalanku [iyaleinka] bisa koyarwar Almasihu, 
don, da ku [kai] da su duka, iyakar abin da za ku iya, ku 
zama gurabu da misalai ga garken Almasihu ? . 
Amsa. Zam ba da kaina ga wannan, Ubangiji ne Matai- 
makina. 


Bishop. 


Za ku [ka] yi iyakar RoRari ku [ka] riki natsuwa da salama da 
Rauna a tsakanin dukkam masu bin Yesu, ku gabatad da su 


200 


KA’ IDAR NADA FASTOCI 


kuma, musamman a tsakanin jama'ad da aka danga, ko 
kuwa za a danka, wa alhakinku [alhakinka] ? 
Amsa. Zan yi haka, Ubangiji ne Mataimakina. 


Bishop. 


Za ku |ka) yi wa Bishop da sauran manyan Fastoci, 
wadanda aka danka wa iko a bisanku [bisanka], biyayya tare 
da bangirma, ku [ka] bi shawarwarinsu masu ibada da 
yardar rai, ku [ka] kuma ba da kanku [kanka] ga hukuncinsu 
masu ibada ? 

Amsa. Zan yi haka, Ubangiji ne Mataimakina. 


Sgan nan Bishop zai tashi tsaye, ya ce, 


ALLAH Madaukaki, wanda ya ba ku [ka] nufin ku [ka] yi 
wadannan abubuwa, ya ba ku [ka] iko da Rarfi ku [ka] 
aikata su kuma, don ya cika aikin da ya fara a cikinku 
[cikinka]; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


Sgan nan za a roki jama'a su yi wa Allah roke-rokensu 
masu tawali'u domin dukkan wadannan abu, a boye cikin 
zukatansu. Za a kuwa yi shuru dan lokaci sabo da addwo’in 
nan. 


Bayan haka duk wanda za a nada shi Fasto zai durkusa; 
san nan za a raira ko a karanta wakan nan, 


Ya Ruhun Allah, zo yanzu. 
Bayan haka Bishop zai yi addwa a haka, ya ce, 


YA Allah madaukaki, Uba na Sama, bisa Raunarka marar 
iyaka da alherinka gare mu ne ka ba da makadaicin ‘Danka 
Raunatacce Rwarai, Yesu Almasihu, ya zama Mai fansarmu 
da Mai ba da rai madawwami. Shi ne fa, bayan da ya cika 
fansarmu ta mutuwatasa, ya hau cikin Sama, ya aika 
Manzanninsa, da annabawa, da masu yim Bishara, da liki- 
toci, da kuma fastoci, ko’ina cikin duniya. Ta wajen aikinsu 
kuwa da hidimarsu ya tattara babban garke a dukkan 
Rasashen duniya su bayyana yabon sunanka mai tsarki. 
Muna yi maka godiya da zuciya daya, muna yabonka, muna 
yi maka sujada, sabo da fa'idodin nan masu yawa na 
alherinka madawwami, kuma sabo da ka yarda ka kira 
wadannan bayinka [wannan bawanka] ga matsayin nan da 
hidimad da ka ayyana don ceton "yan adan. Kuma muna 
rokonka, albarkacin wannan ‘Danka mai albarka, ka cika su 


201 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


[shi] da dukkan alherin da su [ya] ke bukata cikin wannan 
kiransu [kiransa]. Ka ba dukkan wadanda ke kira bisa 
sunanka, ko a nan ko ko'ina, mu rika bayyana maka godi- 
yarmu sabo da wadannan fa'idodi da sauransu duka. Ka 
taimake mu mu Karu mu ci gaba cikin saninka da bangas- 
kiya gare ka da 'Danka kuma, albarkacin Ruhu Mai 
tsarki. Ta haka wadannan masu [wannan mai] hidimarka, 
da jama'ad da za a sanya su [ya] yi wa hidima, za su daukaka 
sunanka har abada, mulkinka mai albarka kuma zai Karu; 
albarkacin 'Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda ya 
ke rayayye yana mulki tare da Kai cikin dayantuwar Ruhu 
Mai tsarki, ba matuka. Amin. 


Idan an gama wannan addwa, Bishop da sauran Fastocin da 
ke wurin za su dora hannu kan kowane daya wanda za a ba 
shi matsayin Fasto. Su fa suna durkusawa da tawali'u da 
guwawunsu. Bishop kuma zai ce, 

KA karbi Ruhu Mai tsarki, don ka sami matsayin Fasto, 
da kuma aikinsa cikin Ikiliziyar Allah, wanda aka danka 
maka ta dora maka hannuwammu. Duk wadanda ka gafarta 
wa zunubansu, an gafarta musu ke nan. Duk wadanda ba 
ka gafarta wa ba kuma, ba su gafartu ba ke nan. Ka yi hidi- 
mar Maganar Allah da Farillansa tsarkaka da aminci; cikin 
sunan Uba, da na ‘Da, da na Ruhu Mai tsarki. Amin. 


Sæan nan Bishop zai ba kowannensu Littafi Mai tsarki a 
hannunsa (yana durkushe) kuma ya ce, 

Ka kari iko ka yi wa'azin Maganar Allah, ka yi hidimar 
Farillai tsarkaka a gaban jama'a, inda za a sanya ka, yadda 
ya halatta. 


Bayan an yi haka, za a raira ko a karanta Bangaskiya ta 
Nikiya. Swan nan Bishop zai ci gaba da Sujadar Fibin 
Ubangiji. Kuma duk wanda aka nada shi zai dakata inda 
aka dora masa hannu, har lokacin da ya ci Jibi. 


Idan an gama cin Jibi, nan da nan kafin Albarka za a karanta 
wadannan Addw oi. 

YA Uba mafi jingai, muna rokonka ka aiko wa bayin 
[bawan] nan naka albarkarka ta Sama, domin su [ya] lazamci 
aikin gaskiya, kuma Maganarka da za su [zai] fada ta ba da 
amfani, har da ba za a fade ta a banza ba faufau. Ka yarda 
kuma ka yi mana alheri mu ji, mu kuwa karbi jawabin da 


202 


KA'IDAR NADA FASTOCI 


za su [zai] yi daga cikin Maganarka mafi tsarki, ko wanda ya 
dace da ita, bar ya zama mana hanyar cetommu. Ta haka za 
mu nemi daukakarka da Raruwar mulkinka ta dukkan 


maganarmu da ayyukammu; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, ka bishe mu a cikin dukkan aPamurammu 
da jinkanka mai alheri; ka tafiyad da mu da taimakonka 
marar iyaka. Ka nufa mu fara, mu aikata, mu kuma gama 
dukkan ayyukammu cikinka, dom mu girmama sunanka 
mai tsarki, daga bisani kuma bisa jinkanka mu sami rai 
madawwami; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 
ALBARKA 


SALAMAR Allah, wadda ta fi gaban dukkan fahinta, ta 
tsai da zukatanku da tunaninku ga sanin Allah da Rauna- 
tasa, da na ‘Dansa Yesu Almasihu Ubangijimmu. Albarkar 
Allah madaukaki, Uba da Da da Ruhu Mai tsarki, ta 
kasance tare da ku, ta tabbata a gare ku har abada. Amin. 


Idan kuma a rana daya za a nada wadansu Dikon da 
wadansu Fasto kuma, sai a fara gabatad da su Dikon 
tukuna, san nan Fastoci daga baya. Za a kuma karanta 
wannan 

SANYAYYAR ADDU'A 


YA Allah madaukaki, Mai ba da dukkan kyawawan abu- 
buwa, ta ikon Ruhu Mai tsarki ne ka sa matsayi daban 
daban cikin Ikiliziyarka. Da jinRai ka dubi bayin nan naka, 
wadanda aka kira ga matsayin Dikon ko Fasto. Ka cika su 
da koyarwarka ta gaskiya, ka ba su zaman kamewa, domin 
ta magana da kyakkyawan gurbi su yi maka hidima da 
aminci, zuwa ga daukakar sunanka, da inganta Ikilizi- 
yarka; albarkacin Macecimmu Yesu Almasihu, wanda ya 
ke rayayye yana mulki tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, ba 
matuka. Amin. | 


Wasikar ita ce Afisawa 4.7-13, yadda aka tsara cikin 
Ka'idan nan. Bayan haka za a yi wa masu neman matsayin 
Dikon kwankwanto, a nada su, yadda aka tsara. Sa'an nan 
dayansu zai karanta Bisharar, wato Matta 9.36-38, ko kuwa 
Luka 12.35-38. Bayan haka za a yi wa wadanda su ke 
neman matsayin Fasto kwankwanto a nada su, kamar yadda 
aka tsara cikin Ka'idan nan. 


203 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


WADANDA SU BISHOP DA MANYAM BISHOP, HAR 

DA FASTOCI DUKA, NA IKILIZIYA ANGILIKANA 

SUKA AYYANA CIKIN TATTARUWAR IKILIZIYAI, 
TUN SHEKARA A.D. 1562. 


1. Zancen Bangaskiya ga Tirniti Mai tsarki. 
2. Zancen Kalma ko kuwa Dan Allah, wanda ya zama 
hakikanin Mutun. 
3. Zancen Tafiyar Almasihu Hades. 
4. Zancen Tashin Almasihu. 
5. Zancen Ruhu Mai tsarki. | | 
6. Zancen isar Littattafai Masu tsarki domin samun ceto. 
7. Zancen Tsohon Alkawari. 
8. Zancen Kalmatu Shahada guda uku. | 
9. Zancen Asalin faduwar mutun cikin Zunubi. 
10. Zancen Ikon Nufin Kai. 
11. Zancen Karbuwar ngi sana ag Allah. 
12. Zancen Kyawawan Ayyuka. 
13. Zancen Arakan damutun ya yi kafin ya karbu ga Allah. 
14. Zancen Ayyuka fiye da a ke bukata. | | 
15. Zancen Almasihu wanda shi kadai ne bai yi zunubi ba. 
16. Zancen Zunubi bayan Babtisma. 
17. Zancen Kaddara da Zabe. ji ji 
18. Zancen samun Ceto madawwami albarkacin sunan 
Almasihu kadai. 
19. Zancen Ikiliziya. 
20. Zancen Ikon Ikiliziya. 
21. Zancen Ikon Manyan Mashawarta. 
22. Zancen Koyarwar D Roma. 
. Zancen Hidima a gaban Jama'a. mi 
yA Zancen yin WA a gaban Jama'a cikin Harshen da 
suka ji. 
25. Zancen Farillai. . 
26. Zancen Masu hidima da ba su cancanta ba. Wannan bai 
hana amfanin Farilla ba. 
27. Zancen Kr an ii 
28. Zancen Jibin Ubangiji. | 
za Zancen Waha ja ba su ci Jikin Almasihu ba, ko da ya 
ke sun ci Jibin Ubangiji. 
204 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


30. Zancen cin Gurasar da shan Kokon, duka biyu. 

31. Zancen Mikawar Almasihu da ya cika a kan Giciye, 

32. Zancen Auren Fastoci. 

33. Zancen Wadanda aka hana su cin Fibi, yadda ya kamata 
a rabu da su. 

34. Zancen Al'adun Ikiliziya. 

35. Zancen Wa'azi Sanyayyu. ! 

36. Zancen Nadawar su Bishop da Fastoci. 

37. Zancen Masu hukuncin yin shari'a. 

38. Zancen Kayan Masu bi, wadanda ba na jama'a ba ne. 

39. Zancen Rantsuwar Mai bin Yesu. 


1. Zancen Bangaskiya ga Tirniti Mai tsarki 


Akwai Allah daya tak, rayayye, mai gaskiya, madawwami, 
marar jiki, marar sashi, marar kwadayi. Yana da iko da 
hikima da alheri marasa iyaka. Shi ne ya halicci dukkan 
abubuwa masu ganuwa da marasa ganuwa, yana kuma rike 
su. Cikin dayantuwar wannan Allahntaka kuma akwai 
1Persona uku, wadanda jauharinsu daya ne, ikonsu daya ne, 
tare kuma su ke dawwama. Su ne kuwa Uba, da 'Da, da 
Ruhu Mai tsarki. 


2. Zancen Kalma ko kuwa Dan Allah, wanda ya zama 
hakikanin Mutun 


"Da, shi ne Kalman Uba, wanda ya dangana ga Uba tun 
fi'azal, Hakikanin Allah madawwami ne; jauharinsa daya 
ne da na Uba. Ya dauki yanayin mutun a cikin Budurwa 
mai albarka, daga jikinta, Ta haka aka hada yanayi biyu 
cikakku kamilai, wato Allahntaka da mutuntaka cikin 
1Persona guda, wadanda ba za a raba su ba har abada. Shi 
ne Almasihu daya, hakikanin Allah da hakikanin mutun. 
Gaskiya ne fa ya sha wahala, an giciye shi, ya mutu, am 
binne shi, don ya sada mu da Uba, don kuma ya zama 
hadaya, ba domin alhakin zunubi na asalin mutun kadai ba, 
amma kuma domin dukkan zunuban da 'yan adan suka 
aikata. 


3. Zancen tafiyar Almasihu Hades 
Kamar yadda Almasihu ya mutu domin mu, am binne shi, 
haka kuma ya kamata a gaskata ya je Hades. 


1 Persona, wato, da kalman nan ana nufin cewa, Uba, da 'Da, da 
Ruhu Mai tsarki, kowane dayansu yana da nasa kasancewa, da hali, da 
nufi, ke nan. 


205 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


4. Zancen Tashin Almasihu 


Gaskiya ne Almasihu ya tashi daga mutuwa, ya sake 
daukar jikinsa, har da naman jiki da Rasusuwa da duk abin 
da ke game da cikar yanayim mutun. Tare da su kuwa ya 
hau cikin Sama, inda ya ke zaune har lokacin da zai dawo 
don ya yi wa dukkan 'yan adan shari'a a rana ta Rarshe. 
5. Zancen Ruhu Mai tsarki 

Ruhu Mai tsarki, Mai fitowa daga wurin Uba da 'Da, 
jauharinsa daya ne da Uba da 'Da, zatinsa daya, dauka- 
karsa daya. Shi hakikanin Allah madawwami ne. 


6. Zancen isar Littattafai Masu Tsarki domin samun ceto 


Dukkan abubuwan da a ke bukata domin samun ceto a 
cikin Littafi Mai tsarki su ke. Don haka irin abinda ba a 
karanta a ciki ba, ko ba a hakikanta ta dalilinsa ba, bai 
kamata a kuwa bukaci kowa ya gaskata shi ba, sai ka ce 
ka'idar Bangaskiya ce; ko kuwa a maishe shi abin bukata 
ko farali ne domin samun ceto. Da sunan nan, Littafi Mai 
tsarki, muna zancen Littattafan Tsohon Alkawari da na 
Sabon Alkawari, wadanda su ke magwajin addini, kuma 
Ikiliziya ba ta taba yi shakkan ikon da Allah ya ba su ba. 


Ga sunayen Littattafan Tsohon Alkawari da lissafinsu. 


Farawa Labarbaru I 
Fitowa Labarbaru II 
Leviticus Ezra 

Lissafi Nehemiah 
Kubawar Sharia Esta 

Joshua Ayuba 
Alkalawa Zabura 

Ruth Misalai 
Samu'ila I Mai Wa'azi 
Samuwu'ila II Wakar Wakoki 


Manyan Annabawa guda hudu 
Sauran Annabawa guda goma sha 
biyu 
Sauran Littattafai kuma Ikiliziya ta kan karanta (kamar 
yadda Jerom ya ce) domin misalan ibada da koyarwa a kan 
halin zama. Duk da haka ba ta kafa wata koyarwar addini 
a kansu ba. Su ne wadannan: 


Sarakuna 1 
Sarakuna JI 


Esdras I ., Annabi Baruk, da Wasikar Irmiya 
Esdras II Wakar Yara uku Tsarkaka 
Tobiyas Labarin Suzana 

Judith Labarin Bel da katon jan maciji 


Addw'ar Manases 
Makabawa I 
Makabawa II 


206 


Sauran Littafin Esta 
Hikimar Sulaimanu 
Yasuwa dan Sirak 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


Dukkan Littattafan Sabon Alkawari, yadda aka saba 
karbarsu, mun kuma karba, mun maishe st su ne magwa- 
jin addini. 

7. Zancen Tsohon Alkawari 

Tsohon Alkawari ba gaba da Sabon Alkawari ba ne. Gama 
cikin Tsohon Alkawari da Sabon Alkawari duka am mika 
wa "yan adan rai madawwami albarkacin Almasihu. Shi ne 
fa Mai sada mutun da Allah, domin shi kansa Allah ne da 
mutun kuma. Don haka bai kamata a kula da su ba 
wadanda suka ce, wai kakanni sun saurari alkawarai masu 
saurin gushewa kurum. Ko da ya ke ba dole ba ne masu bi 
su yi biyayya da Shari'ad da Allah ya bayar ta hannum 
Musa, wajen Fatiya da Sharadin Addini, kuma ba dole ba 
ne kowace kasa ta bi umarninta wajen zaman jama'a; duk 
da haka babu mai bi ko daya wanda ya ke ba dole ba ne ya 
yi biyayya da Umarnin da ya shafi halim mutun. | 


8. Zancen Kalmatu Shahada guda dhu 


Ya kamata kowa ya karbi Kalmatu Shahada guda uku, 
wato, Bangaskiya ta Nikiya, Bangaskiya ta Atanasiyas Adali, 
da wadda a ke ce da ita Bangaskiya ta Manzanni, ya kuma 
gaskata su sosai. Domin an hakikanta su sarai da shaidar 
Littafi Mai tsarki. 


9. Zancen Asalin faduwar mutun cikin Zunubi 


Asalin faduwar mutun cikin zunubi ba zancen bin annabi 
Adamu ba ne (kamar yadda masu bin koyarwar Pelagiyus 
suka ce.a banza); amma laifi ne da lalacewar yanayin kowane 
mutun, da aka haifi dukkan”yan adan da su. Ta haka mutur 
ya yi nisa Rwarai da zaman gaskiya na asalinsa, Kuma bisa ga 
yanayinsa an nufe shi zuwa mugunta, 'har burin zuciya 
kullum gaba ya ke da Ruhu Mai tsarki. Don haka a wurin 
kowane mutumin da aka haifa cikin duniyan.nan, wannan 
faduwatasa ta isa azabar Allah da hukuncinsa. Wannan 
lalacewar yanayin "yan adan yana nan kuwa, ko a wurin 
wadanda aka sake haifarsu ma. Sabo da haka Umarnin 


Allah bai mallaki burin zuciya ba, wanda a ke ce da shi da 


Hellenanci, phronema sarkos. Kalman nan kuwa wadansu 


suna fasarta ta wai hikimar zuciya ce, wadansu kwadayinta, 
wadansu sha'awarta. Kuma ko da ya ke wadanda suka ba 


da gaskiya aka kuma sake haifarsu, ba za a yi musu hukunci 
8 +H.P.B. 207 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


ba, duk da haka Manzo ya bayyana yarda cewa, sha'awar 
jiki da kwadayinsa zunubi ne. 


10. Zancen Ikon Nufin Kai 


Tun da Adamu ya fadi ya yi zunubi, "yan adan sun kasance 
ba su da iko su juyo su shirya kansu su ba da gaskiya ga 
Allah, su yi kira bisa gare shi, ta dalilin ikon kansu ko ta 
kyawawan ayyukansu. Don haka ba mu da iko mu yi wani 
kyakkyawan aikin da ke gami Allah, abin karbuwa gare shi, 
sai dai Almasihu ya bishe mu bisa ga alherin Allah, don mu 
kasance da kyakkyawan nufi; kuma yana taimakommu 
lokacin da mu ke da kyakkyawan nufin nan. 


11. Zancen Karbuwar Mutun ga Allah 


An lasafta mu masu aikin gaskiya a gaban Allah, sabo da 
isar Ubangijimmu da Macecimmu Yesu Almasihu kurum, 
ta bangaskiyarmu, ba sabo da ayyukan kammu ko isarmu 
ba. Don haka zancen karbuwarmu ga Allah ta bangaskiya 
kadai koyarwa lafiyayyiya ce, cike da taimako, kamar yadda 
aka fasarta ta a sarari cikin “Sanyayyen Wa'azi a kan 
Karbuwa ga Allah”. 


12. Zancen Kyawawan Ayyuka 


Kyawawan Ayyuka albarkar bangaskiya su ke, kuma suna 
bin bayan mutun ya karbu ga Allah. Ba su iya kau da zunubi 
ba, ko su sha tsananin hukuncin Allah. Duk da haka su kan 
gami Allah, suna kuma karbuwa gare shi, albarkacin Alma- 
sihu. Dole kuma daga cikin rayayyiyar bangaskiya mai 
gaskiya su kan Bullo, tun da ya ke daga gare su ne za a pane 
bangaskiya rayayyiya, kamar yadda a ke gane ice bisa ga 
"ya'yansa. 


13. Zancen Ayyukan da mutun ya yi kafin ya karbu ga Allah 


Ayyukan da mutun ya yi kafin ya sami alherin Almasihu da 
izawar Ruhunsa Mai tsarki ba su gami Allah ba; domin ba 
daga wurin bangaskiya ga Almasihu su kan Gullo ba. Ba su 
kuwa shirya mutane su sami alheri ko “su isa alherin da ya 
dace da yanayin Allah” (in ji wasu Malamai na da). 
Gwammi dai, da ya ke ba a aikata su kamar yadda Allah ya 
nufa ko ya umarta ba, mun tabbata na zunubi ne. 


208 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


14. Zancen Ayyuka fiye da a ke bukata (Musta habbi) 


Ayyukan da mutun ya yi da nufin kansa, wadanda sum fi 
sun kuma wuce gaban abin da Allah ya umarta, ana ce da 
su Ayyuka fiye da a ke bukata. Amma ba shi yiwuwa a 
koyad da wadannan sai tare da fariya da rashin ladabi ga 
Allah; domin da su mutane suna shaida ba iyakar abin da 
ya wajaba kurum su ke yi wa Allah ba, amma har fiye da 
wajabansu su ke aikatawa sabili da shi. Amma Almasihu ya 
cea sarari, “In kun bi duk abin da aka umarce ku, sai ku ce, 
Mu bayi ne marasa amfani”. 


15. Zancen Almasihu wanda shi kadai ne bai yi zunubi ba 


Da ya ke gaskiya ne Almasihu ya dauki yanayimmu, ya zama 
kamar mu ta kowace hanya, ban da zunubi kadai, domin 
lalle babu zunubi a gare shi, ko a jikinsa ko a ransa. Ya zo 
ne don ya zama Dan rago marar tabo, wanda zai dauke 
zunuban duniya, ta hadayar kansa da ya yi sau daya; “a 
gare shi kuma”, in ji Yohanna Adali, “babu zunubi”. 
Amma saurammu, ko da ya ke an yi mana Babtisma, an 
kuwa sake haifarmu cikin Almasihu, duk da haka muna yin 
kuskure da yawa. Kuma, “im mun ce ba mu da zunubi, 
rudin kamma mu ke yi, gaskiya kuwa ba ta cikimmu ba”. 


16. Zancen Zunubi bayan Babtisma 


Ba kowane zunubi na halaka da mutun ya yi da yardarsa 
bayanan yi masa Babtisma yakasance sabon Ruhu Mai tsarki 
ba, da ba za a gafarta ba. Don haka ba za a hana baiwar tuba 
ba ga wadanda suka fadi suka dau zunubi, bayan an yi musu 
Babtisma. Bayan mun sami Ruhu Mai tsarki, yana yiwuwa 
mu rabu da alherin da aka ba mu, mu dau zunubi. Kuma 
bisa alherin Allah yana yiwuwa mu dawo, mu gyara halin 
zamammu. Sabo da haka sai a sa musu laifi da su kan ce, 
wai, ba shi yiwuwa su Kara yin zunubi muddar suna nan, 
ko kuwa babu sauran gafara don wadanda suka tuba. 


17. Zancen Kaddara da Zabe 


Madawwamin nufin Allah ke nan, ya kaddara "yan adan ga 
samun rai madawwami; wato, tum ba a halicci duniya ba, 
bisa shawaratasa da ta Goyu gare mu, da himma ya kaddara 
wa wadanda ya zaba cikin Almasihu daga cikin "yan adan 
ya cece su daga la”ana da hukunci, ya kawo su ga madawwa- 
min ceto albarkacin Almasihu, kamar abin da aka gina don 


209 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


aiki mai martaba. Don haka, wadanda Allah ya. ba su 
wannan mafificiyar fa'ida, Ruhu Mai tsarki ya. kan kira su 
bisa. nufin Allah, kowa bisa lokacinsa; su fa ta alheri su 
kan amsa kiran nan; am mai da su ababan karbuwa ga 
Allah a kyauta; am mai da su matsayin 'ya'yan Allah; sun 
kamantu ga. siffar 'Dansa makadaici, Yesu Almasihu; da 
ibada suna yin nagargarun ayyuka; daga baya kuma, ta 
alherin Allah su kan kai ga madawwamin farinciki. 

Zancen nan. mai ibada na Kaddararmu da Zabemmu 
cikin Almasihu ya cika da dadi, yana faranta zuciyar masu 
bin Allah, yana Karfafa musu gwiwa. Su ne fa wadanda ke 
jin motsin Ruhun Almasihu:a ransu, suna kashe zukatansu 
gaaikin burin zuciya da sha’awace-sha’awacen duniya, suna 
mai da hankali ga aPamuran: Sama mafifita. Domin. zancen 
nan yana tabbatarwa yana kuma Rarfafa bangaskiyarsu 
Rwarai ga samun ceto madawwami albarkacin Almasihu; 
yana kuma hura wutar Raunarsu ga Allah gaya. Hakanan 
kuma ga masu gajagani da masu burin zuciya, wadanda ba 
su da Ruhun Almasihu, babban hatsari ne su rika kulawa 
da hukuncin da Kaddarar Allah zai kawo musu. Domin ta 
haka Shaidan ya kan sa su fid da. zuciya, ko. kuwa su yi 
gargara ta zaman Razanta, wadda bai gaza fid da zuciya 
hatsari ba. 

Bayan haka dole ne mu karbi alkawaran Allah yadda aka 
rattaba:su cikin Littafi Maitsarki. Kuma da halin zamammu 
ya kamata mu bi nufin nan na Allah da aka shaida mana a 
sarari cikin Maganar Allah. 


18. Zancen samun Ceto madawwami albarkacin sunan 
Almasihu kadai 
La'anannu ne su da su kan yi Rarfin hali su ce, wai, kowane 
mutun zai sami ceto ta dalilin Shari'ar ko Mazhabin da ya 
ke bi; don haka sai ya himmantu ya yi zamansa bisa ga 
Shari'an nan, da kuma bisa hasken da halittar Allah ya ba 
shi, Gama Littafi Mai tsarki ya bayyana mana sunan Yesu 
Almasihu kadai, wanda lalle ta kansa ne yan adan za su 
sami. ceto. 
19. Zancen Ikiliziya. 


Ikiliziyar Almasihu mai ganuwa jama'a ce ta masw aminci. 


A cikint kuwa ana wa'azin saħihiyar Maganar Allah, ana 


kuma hidimar Farillai bisa: umarnin Almasihu game: da 
dukkan abin da lalle ya. wajaba gare su; 
210 


ZANTUTTUKAN ADDIN,I 


Kamar yadda Ikiliziyar Urushalima da ta Iskandariya da 
ta Antakiya suka baude, haka kuma Ikiliziyar Roma ta 
baude, ba wajen halin zama da sharudan addini kadai ba, 
amma duk da na wajen Bangaskiya. 

20. Zancen Ikon Ikiliziya 

Ikiliziya tana da iko ta ayyana sharudan addini; tana da iko 
kuma ta yanke mahauwarad da a ke yi game da Bangas- 
kiya. Duk da haka ba halal ba ne Ikiliziya ta ayyana ko- 
wane abin da ke gaba da Maganar Allah, yadda ta ke a 
rubuce. Kuma ba halal ba ne ta fasarta wani nassi daga 
cikin Littafi Mai tsarki yadda zai yi gāba da wani. Don 
haka, ko da ya ke Ikiliziya shaida ce ga Littafi Mai tsarki da 
kuma marikinsa, duk da haka bai kamata ta ayyana komai 
da ke gāba da shi ba. Ban da abin da ke ciki kuma, bai 
kamata ta tilasa wa kowa ya gaskata komai a kan dole ne, 
don samun ceto ba. 


21. Zancen Ikon Manyan Mashawarta 


Ba za a tattara Babbar Mashawartar Ikiliziya! ba, sai tare 
da umarnin sarakuna, ko kuwa da yardarsu. Bayan sun taru 
kuma, da ya ke taron ?yan adan ne, wadanda ba dukkansu 
ba ne Ruhu Mai tsarki da Maganar Allah ke mallakarsu, 
yana yiwuwa su baude, har ma baudewa suka yi wani 
lokaci, ko game da aPamuran Allah. Don haka abubuwan 
da suka ayyana a kan dole ne don samun ceto ba su da 
Rarfi ko iko, sai dai an iya nunawa daga cikin Littafi Mai 
tsarki su ke. 


22. Zancen Koyarwar Ikiliziyar Roma 


Koyarwad da Ikiliziyar Roma ta yi game da wurin tsarka- 
kewar masu bi a Lahira tare da foro(ana ceda wurin Purga- 
tory) abar wauta ce da aka Raga a banza. Haka kuma 
koyarwarta a kan samun gafara ta hanyar biya wa Ikiliziya 
kudi ko ta shan foro (ana ce da shi Indulgence) ta ke. Haka 
kuma yin sujada ga siffofin Adalai (sai ka ce gumaka), ko 
kuwa kashi-kashin jikunansu ko kayansu da suka bari, da 


1 Ana nufin Babbar Mashawartar Ikiliziya duka da Sarkin Roma ya 
kan tattara daga Rasashe daban daban a kwanakin da. Amma daga baya 
Bishop na Roma (wato Pop) ya kira ta. Sai a lura, an rubuta wannan 
bayan an gyara Ikiliziya a lokacin Reformation, an kuma rabu da 
Ikiliziyar Roma. 


211 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


yi wa Adalai addu'a, su ke. Ba a kafa wannan koyarwa a kan 
shaidar Littafi Mai tsarki ba, amma fa gaba da Maganar 
Allah ta ke. i 


23. Zancen Hidima a gaban Jama'a 


Ba halal ba ne kowa ya dauki matsayin mai yin wa'azi, ko 
na hidimar Farillai a gaban jama'a, sai an kira shi an kuma 
aike shi tare da iznin ya yi haka, yadda ya halatta. Kuma ya 
kamata mu maishe su kirayayyu ne da aikakku, wadanda aka 
zaba aka kuma kira ga aikin nan, ta wurin mutanen da 
Ikiliziya ta danga wa iko a fili, don su kira su kuma aika 
masu hidima ga garkar inabi na Ubangiji. 


24. Zancen yin magana a gaban Jama'a cikin Harshen da 
| suka ji 
Lalle gaba da Maganar Allah ce, da kuma al'adar Ikiliziya 
ta farko, a yi addu'a a gaban jama'a cikin majami'a, ko 
JI a yi hidimar Farillai, cikin harshen da jamaa ba su 
ji ba. 
25. Zancen Farillai 

Farillai, wadanda Almasihu ya ayyana, ba shaidu kadai ba 
ne ga abin da masu bi suka bayyana yarda gare shi, amma 
gwamma dai shaidu ne tabbatattu da alamu masu Rarfin 
aiki na alheri da yardar Allah zuwa gare mu. Ta wurinsu 
kuwa yana aiki a cikimmu a Boye, yana rayad da bangaski- 
yarmu gare shi, yana Rarfafa ta kuma. 

Akwai Farillai guda biyu da Almasihu Ubangijimmu ya 
ayyana cikin Bishara, wato Babtisma da Jibin Ubangiji. 

Sauran biyar, da wadansu su ke ce da su Farillai, wato 
Karfafawa, da 'Penance, da Nadawar Fastoci, da Aure, da 
kuma Shafawar mai ga wadanda ke bakin mutuwa, bai 
kamata a ce da su Farillan Bishara ba. Domin am ba da 
Rarfi ga wadansu daga cikinsu sabo da rashin bin koyarwar 
Manzanni daidai, wadansu kuma hanyoyin zama ne da aka 
yarda da su cikin Littattafai Masu tsarki. Amma ba su da 
kasancewar Farillai kamar yadda Babtisma da Jibin 
Ubangiji su ke; domin fa ba su da wata alama bayyana- 
nniya ko sharadin da Allah ya ayyana. 

Almasihu bai ayyana Farillai don a zuba musu ido ba, ko 


1 Penance, wato neman gafara ta hanyar bayyana wa Fasto zunubai 
tare da shan foro. 


212 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


kuwa don a zaga da su, amma domin a more su yadda ya 
kamata. Kuma a gun wadanda suka karbe su yadda ya 
cancanta kadai su ke da amfani kuma suna aiki lafiyayye. 
Amma duk wanda bai kar6e su yadda ya cancanta ba, “ya 
jawo wa kansa hukunci ke nan”, in ji Bulus Adali. 


26. Zancen Masu hidima da ba su cancanta ba. Wannan bai 
hana amfanin Farilla ba 


A cikin Ikiliziya mai ganuwa masu mugunta suna cudanye 
da masu nagarta a koyaushe, har ma wani lokaci masu 
mugunta sum fi Rarfi wajen hidimar Maganar Allah da 
Farillai. Amma da ya ke ba su yin hidimar da sunan kansu, 
sai da sunan Almasihu, kuma da nasa izni da iko, yana 
yiwuwa mu karbi hidimarsu ta wajen jin Maganar Allah, da 
kuma karban Farillai. Kuma muguntarsu ba ta dauke 
amfanin abin da Almasihu ya ayyana ba daga wurin 
wadanda aka yi wa hidimar Farillai, sun kuwa karb6e su tare 
da bangaskiya yadda ya kamata. Muguntan nan kuwa ba ta 
rage musu alherin bayebayen Allah ba. Farillan fa suna da 
RaRRarfan aiki, sabo da Almasihu ne ya ayyana su, kuma 
sabo da alkawaran da ya yi, ko da ya ke masu mugunta suka 
yi hidimarsu. 

Duk da haka ya tabbata ga odar Ikiliziya a yi wa miyagun 
masu hidima Ewankwanto, har mutanen da suka sansance 
laifofinsu su yi Rararsu. Daga bisani kuma, bayan an same 
su da laifi, a fitad da su ta hukunci mai gaskiya. 


27. Zancen Babtisma 


Babtisma alama ce ta abin da muka bayyana yarda gare shi, 
kumia shaidar bambanci ce, wadda ta dalilinta ne a ke rabe 
masu'bin Yesu daga wadanda ba Kirista ba ne; kuma alamar 
sake haifuwa ce. Ta dalilinta, kwatankwancin takardar 
doka, wadanda suka karbi Babtisma yadda ya kamata, a ke 
tswafa su cikin Ikiliziya. Ta dalilinta kuma a ke tabbatar 
mana da alkawaran da Allah ya yi, a ke sa suna gare su, 
cewa, zai gafarta mana zunubi, zai kuma mai da mu 
matsayin 'ya?yansa, albarkacin Ruhu Mai tsarki. Ta dali- 
linta kuma bangaskiyarmu ta Rarfafa, alheri kuma ya Raru 
a gare mu, sabo da addwa ga Allah. 

Babtismar Rananan yara lalle ya kamata a rike ta cikin 
Ikiliziya, domin tā daidaitu sosai da abin da Almasihu ya 
ayyana. 


213 


ZANTUTTUKAN ADDINI 
28. Zancen Jibin. Ubangiji 


Jibin Ubangiji alama nena Raunad da ya kamata masu bin 
Yesu su yi wa juna. Amma fiye da haka Farilla ne na 
fansarmu ta dalilin mutuwar Almasihu, har 2 wurin 
wadanda ke ci yadda ya kamata ya cancanta tare da banga- 
skiya, Gurasar da mu ke gutsuttsurawa tarayya ga Jikin 
Almasihu ne. Haka kuma Kokon nan na yin godiya 
tarayya ga Jinin Almasihu ne. 

Sakewar kasancewar Gurasa da Ruwan inabi su zama 
hakikanin Jikin da Jinin Almasihu (Ikiliziyar Roma tana ce 
da wannan Transubstantiation) cikin Jibin Ubangiji 
koyarwa ce da ba shi yiwuwa a hakikanta ta Littafi Mai 
tsarki ba; amma gaba da bayyanannun kalmomin Littafin 
ta ke. Ya birkita yanayin Farillar, kuma ya kawo camfe- 
camfe da yawa. 

Ba da Jikin Almasihu da a keyi cikin Jibin Ubangiji, da 
karba, da kuma ci, abu mai ruhaniyane irin na Sama. Kuma 
hanyar karbar da kuma cin Jikin Almasihu a Jibin, banga- 
skiya ce. 

Yadda Almasihu ya ayyana wannan Farillar Jibin 
Ubangiji, bai nufa a ajiye tsarkakakkun Gurasa da Ruwan 
inabi ba, ko a zaga da su, ko a daga su bisa, ko a yi musu 
sujada. 


29. Zancen Miyagun da ba su ci Jikin Almasihu ba, ko da 
ya ke sun ci Jibin Ubangiji 

Miyagu da duk wadanda ba su da rayayyiyar bangaskiya, 

ko da ya ke a jiki, kuma a sarari, sun tauna Gurasar da 

haRoransu (kamar yadda Agustin Adali ya ce) a wajen 

Farillan nan ta Jikin da Jinin Almasihu, duk da haka ba su 

karban Almasihu. Gwamma dai suna cin suna shan alamar 

wannan abu mai daraja zuwa hukuncinsu. 

30. Zancen cin Gurasar da shan Kokon, duka biyu 

Bai kamata a hana jama'a su sha Kokon Ubangiji ba. Domin 

bisa abin da Almasihu ya ayyana ya umarta, ya kamata a 

raba wa dukkan masu bi Gurasar da. Kokon duka biyu, 

cikin Farillan nan ta Ubangiji, ba da tara. ba. 

31. Zancen Mikawar Almasihu da ya cika a kan Giciye 

Mikawar Mmasihu da aka yi sau daya, cikakkiyar fansa ce 

da kuma kafara domin dukkan zunuban duniya duka, da na 

214 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


asalin faduwar mutun da wadanda "yan adan suka aikata. 
Kuma babu wata kafara domin zunubi sai ita kadai. Don 
haka a mai da Jibin Ubangiji wani irin hadaya (wadda 
Ikiliziyar Roma ta ke kira Mass), inda aka ce wai Priest 
dinsu yana ta mika Almasihu hadaya sabo da rayayyu da 
matattu, don a kawar musu da azaba da alhakin zunubi, 
tatsuniya ce mai sabo da rudi mai hatsari. 


32. Zancen Auren Fastoci 


Umarnin Allah bai dokaci su Bishop da Fastoci da su 
Dikon su dauki alkawari, cewa, za su yi zaman tuzururanci 
ko su rabu da aure ba. Don haka halal ne su yi aure, kamar 
yadda sauran masu bi su ke yi, idan sun ga ya cancanta, 
kuma zai taimake su wajen bin Allah. 


33. Zancen Wadanda aka hana su cin Jibi, yadda ya:kamata 
a rabu da su 
Mutumin da Ikiliziya ta tsauta masa a sarari, kuma har 
daidai ne aka raba shi da hada kai na Ikiliziya, an kuma 
hana shi cin Jibi, ya kamata dukkan taron masu aminci su 
maishe shi kamar bare ko mai karbar haraji, har lokacin da 
aka sada shia sararitahanyartubasosai, kuma mai yin shari'a 
wanda ya ke da ikon yin haka ya sake karbarsa cikin Ikili- 
ziya. 
34. Zancen Al'adun Ikiliziya 

Ba dole ba ne AVadun Ikiliziya da Sharudanta su kasance 
daya da kuma daidai da juna a ko'ina. Domin a dukkan 
zamanai.sum bambanta; kuma yana yiwuwa a sake su bisa 
ga bambancin Rasashe ko zamanai ko aľadun mutane, 
mud dar ba a ayyana komai gaba da Maganar Allah ba. Duk 
wanda bisa shawarar kansa, da nufin kansa da ganganci, ya 
Retare a sarari aladun Ikiliziya da sharudanta, wadanda ba 
sa gaba da Maganar Allah, kuma ta ikon jama'a aka ayyana 
su aka yarda da su, ya kamata a tsauta masa a sarari, don 
wadansu su ji tsoron yin haka. Domin haka a ke yi da 
wanda ya sabi tsarin Ikiliziya da aka saba bi, ko wanda ya 
raina ikon mai yin shari'a, ko ya bata ra'ayin 'yan'uwa 
raunana. 

Kowace Ikiliziya daban, ko ta Rasashe daban daban tana 
da iko ta ayyana, ko ta sake, ko ta kau da aladun Ikiliziya 
ko sharudanta, wadanda aka ayyana bisa ikon mutun 
kurum, sai dai a yi komai yadda ya kyautu ga ingantawa. 


ga 215 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


35. Zancen Wa asi Sanyayyu 


Littafi na biyu na Sanyayyun Wa'azi, wadanda muka 
rubuta sunayensu a Kasa, yana da koyarwa lafiyayyiya mai 
ibada a ciki, irin da a ke bukata a wadannan kwanaki, kamar 
yadda Littafi na farko ya yi, wanda aka ayyana tun zamanin 
Sarkin Turai, 'Edward VI. Don haka mun hakunta masu 
hidima su karanta su cikin majami'u da aniya, yadda kowa 
zai ji ya kuma fahinta. 


Ga Sunayen Wa'azi Sanyayyu 


I. Zancen morar Ikiliziya 10. Zancen girmama Maganar 
yadda ya kamata. Allah. 

2. Zancen hatsarinbingumaka. 11. Zancen ba da Sadaka. 

3. Zancen gyaran majamiuda 12. Zancen Haifuwar Almasihu. 
tsabtace su. 13. Zancen Radadin Almasihu. 

4. Zancen kyawawan ayyuka; 14. Zancen Tashin Almasihu 
na farko, zancen hana kai daga matattu. 


abinci. 15. Zancen karbar Farillar Jikin 
s. Zancen fin hadama da da Jinin Almasihu yadda ya 
buguwa. kamata, 
6. Zancenkintufafimasukawa 16. Zancen bayebayen Ruhu 
- mafi yawa. Mai tsarki. 
7. Zancen Addu'a. 17. Zancen Kwanakin Roko sabo 
8. Zancen wurin yin Addu'a da da Sana'o'i. 
lokacinta. 18. Zancen Zaman Aure. 
9. Ya kamata a yi Addwa ta 19. Zancen Tuba. 


tarayya da Farillai cikin 20. Zancen Rin ragwanci. 
harshen da jama'a ke ji. 21. Zancen kin tawaye. 


36. Zancen Nadawar su Bishop da Fastoci 

Tun zamanin Sarkin Turai,! Edward VI, an ayyana Littafin 
Tsarkakewar Manyan Bishop da su Bishop da na Nadawar 
Fastoci da su Dikon, kuma Majalisar Ingila ta tabbatad da 
shi a lokacin. Dukkan abubuwan da a ke bukata domin 
wannan tsarkakewa da nadawa suna cikin Littafin nan; 
kuma babu wani abin da ke na camfi ko na rashin ibada a 
ciki. Don haka dukkan wanda aka tsarkake shi ko kuwa aka 
nada shi bisa ga tsarin Littafin nan, tun daga shekara ta 
biyu ta mulkin Sarki Edward din nan har wa yau, ko kuwa 
nan gaba za a tsarkake shi ko a nada shi bisa wannan tsari, 
mun hakunta cewa, an tsarkake su an nada su yadda ya 
kamata, ya cancanta, ya halatta ke nan. 


37. Zancen Masu hukuncin yin shara 
Sarauniya ta fi iko a mulkin Ingila kuma a sauran Rasashen 


1 Ya yi mulki A.D. 1547-53. 
216 


ZANTUTTUKAN ADDINI 


da ke RarRashinta. Mulkin dukkan jama'a, ko wajen Ikili- 
ziya ko wajen mulkin Kasar, a hannunta ne a kowace fuska. 
Ba wata Rasad da ke mallakar Rasar Ingila; kuma bai 
kamata ta yi haka ba. 

Da cewa mun yarda Sarauniya ta fi mulki, mun ji 
wadansu masu Rage sun yi bakar zuciya. Amma da fadin 
haka ba mu yarda Sarakunammu su yi hidimar Maganar 
Allah ko ta Farillai. Kashedin da Sarauniya 1Alisabatu I ta 
ayyana ya shaida haka a sarari. Amma mun danga musu 
irin ikon nan kurum da muka gane Allah da kansa ya kan ba 
Sarakuna masu ibada kullum, kamar yadda aka ba mu 
labarinsu cikin Littattafai Masu tsarki. Wato, su yi mulkin 
kowadanne irin mutanen da Allah ya danga a hannunsu, 
ko na Ikiliziya ko na sauran jamaga, kuma da sandan 
sarauta su hana masu tsayayya da masu aikata mugunta. 

Bishop na Roma ba shi da wani iko a mulkin Ingila.2 

Daidai ne dokokin mulkin nan su hakunci masu bi har 
ga mutuwa, in sun yi Kasaitattun laifofi matsananta. 

Halal ne masu bi su yi damara da kayan yaki, su yi yaki, 
bisa umarnin hukuma. 


38. Zancen Kayan Masu bi, wadanda ba na jama a ba ne 


Dukiyar masu bi da kayansu ba na jama’a ba ne, a wajen 
ikonsu da mallakarsu, kamar yadda wadansu "yan Anabab- 
tist? suka ce da rashin gaskiya. Duk da haka ya kamata kowa 
ya ba da sadaka ga gajiyayyu a yalwace, gwargwadon 
Rarfinsa. 


39. Zancen Rantsuwar Mai bin Yesu 


Mun shaida cewa Ubangijimmu Yesu Almasihu da Man- 
zonsa Yakubu sun hana rantsuwa a banza da gargara. Duk 
da haka mun zartar addinin Kirista bai hana mutun ya yi 
rantsuwa ba, idan Mai yin sharia ya ke bukata, game da 
magana mai aminci mai Rauna; sai dai a yi komai bisa abin 
da Annabi Irmiya ya koyar, wato, da gaskiya, da shari'a, 
da kuma aikin gaskiya. 


1 Ta yi mulki A.D. 1558-1603. 

2 Ana nufin Karfafa maganan nan musamman, domin a lokacin da 
aka rubuta wadannan Zantuttuka an raba Ikiliziyar Ingila da ikon 
Ikiliziyar Roma, ba da dadewa ba. 

3 Wato, wadansu masu tayarwa a kasar Jamus a kwanakin dā, da 
suka ce wai, abin da suka mallaka ba nasu ba ne, sai dai na jama'a ne 
gaba daya. 


217 


HAHA 
WwW N m 


H 
A 


H H 
HOO MO] NAWA 


H HM HAH 
NA BUN 


H 
OO ON DY II NK 


SAURAN ADDU'O'I 
WADANDA BA SASHIN LITTAFIN ADDU'A 
NA SOSAI BA NE 


ADDU’O’I DOMIN 
MUHIMMAN RANAKUN IKILIZIYA 


. Advent, wato Zuwan Almasihu. 

. Kirsimati. 

. Sabuwar Shekara. 

. Epiphany, wato. Bayyanuwar Almasihu ga sauran 


al'umma. 


ki. Lenti 
. Kwanakin Radadin Ubangiji. 


Ista. 


. Kwanakin Rofo sabo da Sana'o'i. 

. Ranar Hawa Sama. 

. Ranar Zuwan Ruhu Mai tsarki.. 

. Lahadin Tirniti. 

. Ranar Tunawa da Adalai duka. 

. Ranar Tunawa da Wadanda suka ba da ransu cikin 


Yaki. 


. Godiyar Amfanin Gona. 


ADDU'O'I IRI-IRI 


. Domin Ikiliziya ta nan Kasar Hausa. 
. Domin Yaduwar Bishara. 


Domin Littafi Mai tsarki. 


. Godiya domin Littafi Mai tsarki. 
. Domin Masu juya Littafi Mai tsarki. 
. Domin Masu neman Babtisma. 

.. Domin Makarantu. 

. Domin Tsofaffin ° Yam Makaranta. 
. Domin Asibitai. 

. Domin Wadanda ke cikin Wahala. 
. Domin Salama. 

. Domin Sojojin Nijeriya. 

. Domin Marasa aiki. 

. Domin Abokammu. 

. Domin Muhallimmu. 

. Don Kammu. 


218 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


17. Ba da Kammu. 

18. Domin Tawali'u. 

19. Domin Karfin Zuciya. 
20. Daga Karshe. 


ADDU'O'I DOMIN 
MUHIMMAN RANAKUN IKILIZIYA 


I. ADVENT WATO ZUWAN ALMASIHU 


YA Allah, Uban jinRai, ka Raunaci duniya har ka ba da 
“Danka makadaici ya dauki dabi'armu sabo da mu yan adan 
da cetommu kuma. Ka yarda mu da aka kira mu shiga 
mulkinka na alheri ta dalilin zuwansa na farko, mu 
dawwama game da shi kullum; a iske mu kuma a shirye 
muna kulawa, lokacin da zai dawo ya kira mu mu shiga 
mulkinka madaukaki ; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


YA Ubangiji Allahmmu, muna rokonka ka maishe mu 
masu kulawa da lura wajen sauraron zuwan Danka Alma- 
sihu Ubangijimmu, domin in ya zo ya buga Rofa, kada ya 
same mu muna barci cikin zunubi, amma ya same mu a 
farke, muna murna muna yabonsa; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, wanda ka sanasshe mu cewa, “Dare ya kure, 
gari ya kusan wayewa,” ka yarda mana kullum mu zama 
kamar mutane masu jiran ubangijinsu, domin sa'ad da ya 
zo ya buga Rofa, nan da nan mu bude masa, Ka cece mu 
daga son duniya, domin da hakuri mu Rallafa sazuciya ga 
Ranar Ubangiji, mu zauna game da shi, don sa'ad da ya 
bayyana mu kasance da amincewa, kada kunya ta rufe mu a 
ranar komowatasa ; albarkacin Macecimmu Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
2. KIRSIMATI 


YA Almasihu mai tsarki, a loton nan mai .albarka na 
Kirsimati mun taru don mu yi maka sujada, domin al'aja- 
banka sun shiga rayukammu. Mun zo:da sauri kamar maki- 
yaya na kwanakin da, domin idanummu sun ga babban 
haske, kuma wakoki na Sama suna amo cikin kunnu- 
wammu. Ka nufa rayukammu su nutsu sabo da murnarka 
da salamarka, har ran da za mu gan ka cikin jamalinka, mu 
yi maka sujada a Sama har abada abadin. Amin. 


219 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


YA Kai Yaro mafi tsarki na Baitalami, Kaunar Allah 
madawwami, wanda ka dauki jiki ka zama mutun, ka tai- 
make mu mu karbi wannan Rauna a zuciyarmu. Ka zo ka 
zauna a zukatammu, ka tsarkake mu, domin a sake hai- 
farmu albarkacin Ruhunka Mai tsarki, Ka nufa mu amsa 
kiranka, mu ba da kammu gare ka, mu bi ka duk inda ka 
bishe mu; sabo da girman sunanka mai tsarki. Amin. 


3. SABUWAR SHEKARA 


YA Allah madaukaki, ba ka sakewa, kuma ka nufa mu 
ratsa dukkan sake-saken rai har wa yau. Muna rokonka 
ka gafarta mana dukkan laifofimmu na bara, ka Rara nuna 
mana alheri, domin nan gaba mu yi zamammu zuwa ga 
girmanka da daukakarka; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah madawwami, wanda ka sabunta dukkan abu, 
wanda ke tabbatuwa har matuka, ka yarda mu fara sheka- 
ran nan cikin bangaskiyarka, mu rika Raruwa cikin alheri- 
nka. Ka bishe mu cikin dukkan al amurammu; ka tsare mu 
dukkan kwanakimmu, har mu ba da kammu ga bautarka; 
daga bisani, bisa ga alherinka, mu sami rai madawwami; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


4. EPIPHANY 
WATO 
BAYYANUWAR ALMASIHU GA SAURAN AL UMMA 


YA Allah madaukaki madawwami, kā sanad da haifuwar 
‘Danka ta hasken tauraro mai RyalRyali, har Masana suka 
gan shi, suka mika masa kyautayi masu tamani Rwarai, 
suka yi rukwu a gabansa, suka daukaka girman Zatinka. 
Ka yarda kullum tauraron gaskiyarka ya haskaka zuka- 
tammu, domin mu ba da kammu da dukkan abin da muka 
mallaka ga hidimarka; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 


YA Yesu mai albarka, ka bayyana kanka ga wadanda suka 
neme ka ta hasken tauraro mai Ryalkyali. Ka nuna mana 
haskenka na samaniya; ka kuma yi mana alheri mu bi ka 
har mu same ka; mu yi murna cikinka har mu mika kammu 
da rayukammu da jikunammu ga bautarka har abada; 
domin girmanka da daukakarka. Amin. 


220 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


5. LENTI 


YA Ubangiji mai albarka, wanda ka yarda ka sha bakinciki 
da rashi da mutuwa domimmu, ka cika mu da Ruhunka 
domin mu yi musun kammu, mu bi ka da rayuka masu 
ladabi. Ka taimake mu bisa Raunarka mai yawa mu agaji 
wulakantattu, mu taimaki masu bukata da matalauta, mu 
Rarfafa matsattsu, mu tallafi gajiyayyu, kullayomi mu bi 
umarninka kan matalauta da matsiyata; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubnagijimmu. Amin. 


YA Ubangiji, muna rokonka ka sauko mana da Ruhunka 
a wannan lokaci, domin ka wanke mu da ruwan tsarkakewa 
na tuba. Ka shirya mu kullayomi mu zama hadayu rayayyu 
a gare ka; Kai da ka ke rayayye kana mulki har abada 
abadin. Amin. 


YA Allah, ka taimake mu mu saurari muryarka a zuci- 
yarmu, domin a wannan lokaci tsattsarka na Lenti mu yi 
tatawwu'in zuci, mu fid da girman kai da dukkan abubu- 
wan da ke hana cikar nufinka a rayukammu. Ka yarda mu 
ci gaba mu Raru cikin bangaskiyarka; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


6. KWANAKIN RADADIN UBANGIJI 


YA Ubangijimmu Yesu Almasihu, 'Dan Allah Rayayye, 
sabo da fansarmu ne ka yarda a haife ka cikin duniya, har 
kuma ka mutu kan giciye, mutuwa mai ban kunya Ewarai. 
Muna rokonka ta mutuwarka mai radadi ka cece mu daga 
dukkan zunubi da hukunci. Bisa ga ikon giciyenka kuma ka 
kawo mu masu zunubi abin tausayi inda ka ke rayayye kana 
mulki tare da Uba da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har 
abada abadin. Amin. 


YA Ubangijimmu Yesu Almasihu, Macecimmu mai jinkai 
mai Kauna, wanda ka dauki giciye sabo da mu, ka taimake 
mu mu dauki giciyemmu kowace rana mu bi ka. Ya Kai 
wanda aka daga ka daga kasa sabili da mu, ka ja mu gare ka, 
domin mu Rara Raunace ka sabo da Kaunarka mai yawa gare 
mu. Ya Ubangiji, muna Raunarka; ka taimake mu ko da ya 
ke Raunarmu ba ta isa ba. Ya Uba na Sama, ka nufa cikin 
jikimmu mu dauki tabban lalas, hatimi na Yesu Almasihu, 
ta zamammu mai tsarki, Ya Macecin duniya, wanda ka 


221 


ADDU'O'I DOMIN. MUHIMMAN. RANAKU 


fanshe mu ta giciyenka da;jininka mai daraja, muna rokonka 
da tawali’u ka cece mu ka taimake mu, yanzu da.har abada. 
Amin. 


YA Ubangiji Allah, ka aiko Danka makadaici ya fanshi 
duniya ta biyayyatasa wadda ta kai shi har ga mutuwa. 
Muna rokonka da tawali'u ka yarda, kamar yadda. muna 
tunawa kullayomi da giciyensa mai azaba da radadinsa, 2 
koya mana yadda za mu giciye burin zuciya da miyagun 
sha'awace-sha'awace iri-iri. Kuma mu mutu ga barin 
zunubi mu rayu a gare ka, har a cikin tarayyar giciyensa da 
radadinsa mu mutu tare da shi, mu kuma tashi mu rayu 
har abada. Dukkan girma da daukaka su tabbata a gare shi, 
tare da Kai da Ruhu Mai tsarki, ba matuka. Amin. 


7. ISTA 
YA Allah mai jinkai, Uban Ubangijimmu Yesu Almasihu 
wanda ya ke Shi ne Tashi, Shi ne Rai, da ladabi muna 
rokonka ka tashe mu daga mutuwa sabo da zunubi zuwa 
ga rai mai gaskiya, domin mu karbu a gare ka; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji Yesu Almasihu, Kai ne fansarmu da cetom- 
mu; muna yabonka, muna yi maka godiya, ko da ya ke ba 
mu cancanci baiwarka ba, kuma ba mu isa mu yi maka 
sujada isasshiya ba; duk da haka ka yarda ka cika naka- 
sashiyar bautarmu. Ya Ubangijimmu, tunanin zukatammu 
a gabanka, su ke, dukkan nagargarun nufe-nufen zuka- 
tammu kyauta ne daga gare ka; muna rokonka ka sa kada 
mu zama tsaka-tsaka wajen Raunarka, amma mu Raunace 
ka: kamar yadda ka umarta, domin martaban sunanka mai 
tsarki. Amin. 


YA Allah, ka ba da Danka makadaici ya mutu'a kan giciye 
domin fansarmu, kuma ka fisshe mu daga ikon Magabcim- 
mu ta tashinsa mai daraja. Ka yarda mu mutu. ga barin 
zunubi kullum, har mu rayu tare da Shi har abada,.sabo da 
tashinsa mai farinciki; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin.. 


8. KWANAKIN ROKO SABO DA SANA’O’I 
Duba Addwo'in Lokatai Daban daban, na 24 (shafi 38) 
222 


ADDU’ O’ I DOMIN: MUHIMMAN RANAKU 

9. RANAR HAWA SAMA 
YA Allah, kā ta da Danka Yesu Almasihu daga duniya, 
har ya. hau cikin Sama, birbishin "yan adan da dukkan 
halitta. Ka sauko da Ruhu Mai tsarki bisa Ikiliziya ko'ina 
cikin duniya, bar ta shaida cetonka da Raunarka ga kowa, ta 
wurin ikonka da zamanka tare da mu. Muna rokonka 
wannan; albarkacin ‘Danka Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
Amin. 


YA Ubangiji Yesu, bayan mutuwarka da tashinka ka hau 
cikin Sama, ka koma wurin Uba, Ka taimake mu da 
jinkanka na Rauna, domin bisa ga alkawarinka ka zauna 
tare da mu anan duniya, mu kuma mu zauna tare da kai 
cikin mulkinka na. Sama, har a zuci mu zama daya da kai. 
Muna rokonka. wannan sabo da sunanka mal tsarki. Amin. 


YA Yesu Almasihu, bayan da ka mika kanka isasshiyar 
hadaya a kan giciye sabo da mu, ka hau cikin Sama, ka 
zama Babban Makusantar Allah namu, kana addu'a domi- 
mmu a gaban Allah Uba. Muna rokonka ka. ba mu alheri 
mu gaskata wannan aikinka mai girma, har mu ma mu 
zauna gaban Allah Uba, mu gamshe shi kuma, mu zama 
ma'aikata tare da shi. Ya. Almasihu, ka taimake mu da 
wannan; albarkacin sunanka mai tsarki, Amin. 


IO. RANAR ZUWAN RUHU MAI TSARKI 


YA Ruhu Mai tsarki, Mai ba da haske da rai kuma, ka tai- 
make mu mu yi tunanin da ya fi tunanimmu; ka ba mu iko 
mu yi addu'o'i fiye da addwo'immu, da Karfi kuma fiye da 
Rarfimmu, domin ka iya ka yi aiki, da mu cikin bautarka da 
kuma cikin hanyoyin Rauna da nagarta; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah Ruhu Mai tsarki, 

Ka zo gare mu, ka cika mu; 

Ka zo kamar iska, ka tsabtad da mu; 

Ka zo kamar wuta, ko Rone daudarmu; 

Ka zo kamar raba, ka sabunta mu; 

Ka fadakad da mwa kan: zunubi, ka juyad da mu zuwa gare 
ka; 

Ka tsarkake mu don mu bauta maka sosai; albarkacin Yesu 
Almasihu Macecimmu.. Amin. 


223 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


YA Ubangiji Allah, muna roRonka ka sauko da Ruhunka 
Mai tsarki kan Ikiliziyarka ko'ina cikin duniya, domin ka 
ba kowane gaba sabon wahayi, da sabon rai, da sabon 
zumunci game da Almasihu, wanda shi ke kan Ikiliziya. 
Idan nufinka ne, ka aike mu wurare daban daban a Rasan 
nan, mu yi Bishararka inda mutane su ke zaune cikin duhu, 
amma suna neman Hasken. Ka bude zukatammu domin 
mu kari ikonka. Ka bude idanummu don mu ga Almasihu 
da hannuwansa a mike garin ya albarkace mu. Ka yi aiki da 
mu yadda ka nufa. A gare ka kuma dukkan girma da yabo 
su tabbata, yanzu da har abada. Amin. 


II. LAHADIN TIRNITI 


YA Allah daya mai gaskiya, Tirniti Madaukaki, ka yarda 
mu dinga rike shaidar Babtismarmu, wato, mu gaskata da 
Allah Uba, wanda ya halicce mu da duniya duka; mu 
gaskata da Allah Da, wanda ya fanshe mu da "yan adan 
duka; mu gaskata da Allah Ruhu Mai tsarki, wanda ya ke 
tsarkake mu da dukkan za6a66u na Allah. Ka nufa mu 
kar6e ka, ka zama Ubammu; mu sami rai madawwami da 
gafarar zunubammu albarkacin Danka; kuma mu zauna 
cikin zumuntar Ruhu Mai tsarki; Ya Allah Madaukaki 
madawwami, ka yarda da wannan; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Macecimmu. Armin. 


YA Ubangiji, mu bayinka masu tawali'u muna durkushe a 
gaban kursiyinka mai daraja; muna yi wa madaukakin 
sunanka yabo, muna girmama shi, tare da mala'iku da 
manyam mala'iku, da dukkan rundunar Sama, muna 
yabonka kullayomi, muna cewa, Mai tsarki, Mai tsarki, 
Mai tsarki, Ubangiji Allah Mai runduna, Sama da Rasa 
cike su ke da daukakarka. Daukaka tă tabbata a gare ka, 
ya Ubangiji mafi daukaka. Amin. 


I2. RANAR TUNAWA DA ADALAI DUKA 


YA Allah, Kai ne Rarfin dukkan masu shan wahala, da 
salamar masu cin nasara. Muna farinciki sabo da Zumuntar 
Tsarkaka; muna tunawa da wadanda suka rasu cikin 
bangaskiyarka, suka Raurace zuwa Samaniya (musamman 
Raunatattummu). Ka yarda mu tabbata da zumuntarsu 
tare da Kai. Kuma, ko da ya ke a rabe mu ke cikin jiki, 
mun sani ba mu rabu ba cikin mulkinka na Rauna, wadda ta 


224 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


ke hada Ikiliziyarka ta nan duniya da Ikiliziyarka ta Sama; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


I3. RANAR TUNAWA 
DA WADANDA SUKA BA DA RANSU CIKIN YAKI 


Da bangirma tare da godiya mu tuna da wadanda suka 
mutu a yaki. Ba za su tsufa ba kamar yadda mu da aka bari 
muna tsufa. Tsufa ba zai gajiyad da su ba, ko kuwa su 
damu da shekaru. Da faduwar rana kuma da fitowarta, za 
mu tuna da su, 


Sai a yi shuru miniti biyu. 


Sa'ad da mu ke tunawa da rayuka masu daraja marasa 
tsoro, wadanda suka yi zamansu a duniya daidai, suka ba 
da rayukansu ba tare da tsoro ba, sai mu yi addwa domin 
da Rarfin zuciya da tawali'u, mu yi namu £okarin ga gina 
Birnin Allah gabagadi. 


YA Kai mai Rauna cikakkiya, ka rayad da ruhun nan na 
jaruntaka a zukatammu, wanda ke sa mutane su raina 
hanya mai sauki, domin nufinka ya cika. Ta haka kadai, ya 
Ubangiji, za mu isa mu bi sawun mutanen nan, wadanda a 
zamani daban daban suka yi Ruru domin biyayya ga 
kiranka. Su ne kuwa aka hura musu Raho a wancan Fetare; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Allah, Ubammu na Sama, mun zo gabanka a yau don 
mu tuna da wadanda wahala iri daban daban ta same su 
cikin yaki; wadanda suka rasa ko hannuwansu ko Rafafunsu 
ko idanunsu, ko kowane irin nakasa. Ka yarda kada mu 
manta da su. Ka faranta musu zuciya; albarkacin shi 
wanda ya dauki dukkan nawayarmu, ‘Danka Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubammu na Sama, Masoyimmu, muna kawo gabanka 
a wannan Ranar Tunawa su wadanda har yanzu su ke shan 
wahala sabo da yakin da aka yi, tum ba wadanda suka yi 
rauni cikin hankula da jikunansu, wato, karyayyu da 
tauyayyu. Ka ta'azantad da wadanda suka yi rashi, da sanin 
kana tare da su kullayomi. Ka taimake mu mu yi zamammu 
yadda ba za su ji kamar sun sadaukad da ransu a banza ba; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


225 


ADDU'O'I DOMIN MUHIMMAN RANAKU 


Daga bisani sai mu gode wa Allah sabo da jinkansa zuwa 
gare mu a cikin kwanakin da suka shige, da kuma yadda ya 
bishe mu a tsakanin hatsarori masu girma. 

Mu gode masa kuma sabo da ruhu na tsayawa da dagewa 
da Rarfin hali na sadaukad da kai da mutanemmu suka 
nuna cikin yakokin duniya guda biyu, mu gode masa kuma 
sabo da wadanda suka mutu domin mu rayu. 

Mu gode masa kuma sabo da albarkatai na nasara, kuma 
da sanin cewa, Allah zai yi ta bishe mu a cikin kwanakin da 
ke gabammu. 


YA Ubangiji Allah, Kai kadai ka ke da mafificin suna, 
yabonka kuma mafifici ne a Sama da Rasa. Muna yabonka 
da dukkan zuciyarmu domin su da ba su lasafta rayukansu 
abin rikewa kankan ba ne, amma suka ba da su sabo da 
abokansu. Ka yarda mu kuma da mu ke tunawa da wadanda 
suka ba da ransu, mu yi BoRari da kwazo tare da taimakonka 
domin yaduwar mulkinka na Rauna da aminci a duniyan 
nan; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin, 


I4. GODIYAR AMFANIN GONA 


YA Allah Madaukaki, Ubammu na Sama, muna girmama 
ka domin ka sake cika mana alkawarinka, wato, har Rarshen 
duniya damuna da kaka ba za su kasa ba. Muna yabonka 
domin amfanin gona daban daban, wadanda ka ba mu mu 
more su. Muna roRonka ka koya mana, “ba da gurasa 
kadai mutun zai rayu ba”. Amma ka nufa kullayomi mu yi 
cimaka da Shi wanda shi ke Gurasa mai gaskiya na Sama, 
Yesu Almasihu Ubangijimmu ke nan. A gare shi kuma 
muna ba da dukkan daukaka da girma, tare da Kai da Ruhu 
Mai tsarki, ba matu£a. Amin. 


YA Mahalicci mai alheri, mun zo gabanka a wannan 
lokaci domin mu yi maka godiya sabo da amfanin gona, 
wanda ka ni'imce mu da shi. Ya Mai shuka madawwami, 
muna rokonka kullum ka shuka irin Maganarka a cikin 
zukatammu; ka shayad da shi da ruwan albarkarka; :ka 
hura shida iska na Ruhu Mai tsarki, domin ya ba da "yaya 
masu amfani har ribi dari; mu kuma mu zama 'ya'yanka 
na ruhaniya, mu bauta maka da tsarki har abada abadin. 
Amin. 
226 


ADDU'O'I IRI-IRI 


I, DOMIN IKILIZIYA TA NAN KASAR HAUSA 
YA Allah madaukaki madawwami, wanda ke mulkin 
dukkan abu cikin Sama da Kasa, da jinkai ka ji addwar 
bayinka. Ka ba Ikiliziya ta nan Kasar Hausa dukkan abin 
da ta ke bukata ga raij na ruhaniya. Ka Rarfafa masu ba 
da gaskiya; ka kare yara ka bishe su; ka kula da marasa 
lafiya ka saukake musu; ka juyad da miyagu; ka ta 
da sakarkari; ka dagad da fadaddu; ka mayad da. masu 
tuba. Ka kawad da dukkan abin da ke hana ci gaban gaski- 
yarka. Ka sa dukkammu mu zama masu kai daya da zuciya 
daya cikin Ikiliziyarka tsattsarka; zuwa ga daukakar Danka 
Mai albarka, Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 

2. DOMIN YADUWAR BISHARA 
YA Ubangiji Yesu, Kai da ka ke Hasken duniya, muradin 
dukkan dangogi, da kuma Makiyayin rayukammu, ka 
nufi haskenka ya haskaka a cikin duhu; kuma ta ta da 
giciyenka ka. tattara dukkan kabilai zuwa gare ka, har 
dukkan iyakar duniya su ga ceton Allah, zuwa ga daukakar 
sunanka mai tsarki. Amin. 

3. DOMIN LITTAFI MAI TSARKI 
YA Allah madaukaki madawwami, ka ba mu. Maganarka 
Mai tsarki ta zama fitila ga sawayemmu cikin duhun 
duniyan nan. Muna rokonka ka nufa tunanimmu da ayyu- 
kammu duka su yi biyayya da Maganan nan, domin mu bi 
koyarwarta, mu yi murna cikin alkawaranta, har mu bi 
sawun Danka albarkatacee, mu bauta maka da tsarki da 
tsabtar rai; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


4. GODIYA DOMIN LITTAFI MAI TSARKI 


YA Allah, ka yi magana da mutanenka Bani Isra'ila a cikin 
kwanakin da ta wurin bayinka Annabawa. Sa'an nan daga 
baya ka bayyana kanka cikakke cikin Danka, wanda ya aika 
Manzanni da masu: wa azi su zama shaidunsa har iyakacin 
duniya. Muna yabonka sabo da koyarwad da mu kan samu 
cikin Maganarka da aka rubuta. Muna. yabonka domin 
tsarkakanka duka wadanda suka sanashe mu Maganarka 
cikin hausarmu, ta wurin addwo'insu da aikinsu da 
wahalarsu. Muna yabonka domin dukkan albarkai na 
227 


ADDU’O’I IRI-IRI 


ruhaniya da ka ba mu kullayomi. Muna rokonka ka Rara 

mana sanin wadannan alheranka. Ka taimake mu mu 

bayyana godiyarmu ba da bakimmu kadai ba amma da irin 

jaa kuma; albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. 
UN. 


5. DOMIN MASU JUYA LITTAFI MAI TSARKI 


YA Kalmar Allah, wanda ka zo domin ka bayyana Maga- 
nar Allah ga yan adan, muna rokonka musamman domin 
dukkan masu juya Littafi Mai tsarki. Ka ba su Ruhunka 
domin su gane Maganarka, su yi binciken tunanin “yan 
adan, su fahinci harsunan kabilan duniya. Ta haka ka tai- 
make su su juya Maganarka da gaskiya da aminci, zuwa ga 
daukakar sunanka mai tsarki. Amin. 


6. DOMIN MASU NEMAN BABTISMA 


YA Ubangiji Allah, ka tuna da su wadanda ke shirya kansu 
a wannan lokaci domin a yi musu Babtisma. Ka yi musu 
jinKai; ka Rarfafa bangaskiyarsu; ka haskaka tunaninsu; 
ka tsarkake zukatansu. Ka shirya su su zama kebabben 
mazaunin Ruhu Mai tsarki. Ka yarda su karbi shafewar 
zunubansu da sabuwar haifuwa, zuwa ga daukakar sunanka; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu, Amin. 


YA Alah Ubammu, muna rokonka domin wadanda ke 
neman Babtisma a yanzu. Ka yarda su koyi abin da ya 
kamata, su aikata shi kuma. Ka Rara musu bayebayenka 
na bangaskiya da sazuciya da Rauna. Musamman ka 
bayyana kanka gare su cikin Almasihu Yesu, don su san ka 
sosai, su Raunace ka, su bauta maka dukkan kwanakin 
ransu. Muna rokonka wannan albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin, 


7. DOMIN MAKARANTU 


YA Ubangijimmu Yesu Almasihu, ka nufi yara da "yam 
mata da ke cikin makarantummu su kasance da tsarki da 
gaskiya, da tawali'u da Rauna, da biyayya da aniya. Ka ba 
malamai bayebaye na hikima da hakuri da himma ga 
girmanka, domin su bi da 'yam makarantansu su gaskata 
ka, su bi ka sosai, Kai da ka ke rayayye kana mulki tare da 
Uba da Ruhu Mai tsarki; Allah daya har abada abadin. 
Amin. 


228 


ADDU’O’I IRI-IRI 


YA Allah na haske da na gaskiya, muna rokonka domin 
dukkan makarantu. Ka sa wadanda ke koyarwa a ciki su 
sami koyarwa daga gare ka; kuma wadanda ke koyo ka nufa 
Ruhunka Mai tsarki ya bishe su cikin dukkan gaskiya; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


8. DOMIN TSOFAFFIN 'YAM MAKARANTA 


YA Ubammu mai alheri, muna rokonka ka albarkaci yara 
duka, "yam maza da "yam mata, wadanda suka rabu da 
makarantan nan. Ka dube su ko'ina su ke; ka taimake su 
ta Ruhunka Mai tsarki su bi tafarkinka su yi Raunarka, 
ayyukansu kuma su girmama sunanka mai tsarki, har da za 
ka kira su su shiga mulkinka madawwami; albarkacin Yesu 
Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


9. DOMIN ASIBITAL 


YA Allah, Kai da ka ke lafiyarmu da Rarfimmu, ka yi aiki 
da iko ta wurin likitoci da mataimakansu a cikin asibitam- 
mu domin wartsakewar marasa lafiya da masu shan wahala. 
Ka taimake su kuma cikin dukkan aikinsu su bayyana 
Raunar Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


IO. DOMIN WADANDA KE CIKIN WAHALA 


YA Ubangiji Yesu, wanda cikin dukkan Runcimmu ka 
Runtata, da jinRai ka dubi dukkan masu ciwo da masu shan 
wahala. Ka bar Raunarka ta kewaye su, domin cikin 
wahalarsu su tabbata kana tare da su. Ka ba su warkewa 
kuma ga jiki duk da ruhu; sabo da girman sunanka mai 
tsarki. Amin. 


II. DOMIN SALAMA 


YA Allah, Mai warkad da yan adan da al'ummai, ka dubi 
wahalar duniya da tsattsaguwar Ikiliziyarka. Ka yarda ka 
miko hannunka mai warkarwa, ka jawo "yan adan duka gare 
ka, domin ta Raunarka su yi amana da juna. Ka nufa Ikili- 
ziyarka ta zama daya; ka cika ta da Ruhunka Mai tsarki, 
domin bisa ga ikonka ta hada alumman duniya cikin 
'yan'uwanci, har sharia da rahama, bangaskiya da 'yanci 
da gaskiya su yawaita, zuwa ga daukakar sunanka mai 
tsarki. Amin. 


229 


ADDU’™O’I DRI-IRI 


YA Allah, Ubangijin dukkan sarakuna da mulkoki, ka nufa 
hannunka mai Rarfi ya sarrafa kabilai, ya sa su yi dokin 
mulkin Kaunarka a duniya. Muna rokonka ka Rarfafa 
dukkan wadanda ke RoRari su kafa aikin gaskiya da salama. 
Ka bi da zukatan mahukunta domin su fara neman shiga 
cikin mulkinka, su kafa shari'a da 'yanci don dukkan 
kabilu, Ranana da manya; albarkacin Yesu Almasihu 
Ubangijimmu. Amin. 
I2. DOMIN SOJOJIN NIJERIYA 
YA Ubangiji Allah Mai runduna, muna rokonka ka mika 
hannunka mai iko, ka Rarfafa ka kuma kare sojojin 
Nijeriya cikin dukkan hatsari na Kasa da na bahar da na 
sararin sama. Ka cika zukatansu da aminci da Rarfin hali 
kuma; ka inuwantad da su a lokacin yaki; ka tsare su kuma 
daga dukkan mugunta; albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
13. DOMIN MARASA AIKI 
YA Allah, da taimakonka ka dubi wadanda su ke son aiki, 
amma ba su samu ba. Ka ba su hakuri cikin wahalarsu; ka 
ba su iko su tsare hannuwansu daga tabe-tabe da sata; kada 
su zamana masu girman kai a Raskantattun ayyuka. Ka sa 
wadanda ke aiki su taimaki marasa aiki. Muna roKonka 
wannan sabili da Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 
14. DOMIN ABOKAMMU 
YA Ubangijin Rauna, muna addu'a domin wadanda mu ke 
Rauna, na kusa da na nesa da mu [musamman ...]. Ka 
kare su, ka kuma kebe su daga dukkan cuta. Ka Rarfafa su, 
ka albarkace su a cikin kowane kyakkyawan abu. Amma 
fiye da komai ka ba su bangaskiya marar Rarewa, da kuma 
niyya su aikata nufinka, domin mu shiga cikin tarayya ta 
ginin mulkinka a nan duniya; albarkacin Yesu Almasihu 
Macecimmu. Amin. 
YA Ubammu na Sama, “Danka Yesu Almasihu ne ya koya 
mana kada mu damu. Muna mika kammu da *yan*uwammu 
duka ga Raunarka, domin mun sani a'RarRashimmu madaw- 
waman hannuwanka su ke. Ka ba mu yanzu da kullayomi 
wannan salama da duniya ba ta da iko ta bayar ba, domin 
ba ta samuwa sai ta albarkacin Yesu Almasihu Ubangi- 
jimmu. Amin. 
230 


ADDU’O’I IRI-IRI 
15. DOMIN MUHALLIMMU 


YA Yesu Mafificin girma, wanda ka zauna shekara talatin 
cikin muhallinka a Nazarat tare da matalauta, ka kasance 
tare da mu bayinka a cikin muhallimmu. Ka kawar musu 
da dukkan alfarma da son kai da, lalata, domin su kasance 
wurare shiryayyu da za ka shige su. Ka taimake mu mu yi 
girma gaba-gaba cikin saninka da Raunarka. Ka bishe mu 
cikin dukkan matsalolimmu; ka Karfafa mu a cikin dukkan 
wahala; ka taimake. mu cikin dukkan rashin Karfimmu; 
daga Rarshe kuma ka kai mu muhallinka a Sama, inda ka ke 
zaune tare da Uba da Ruhu Mai tsarki, Allah daya har 
abada abadin. Amin. 


16. DON KAMMU 

Addwar Ignatiyus Loyola 

YA Ubangiji mai alheri, ka koya mana mu bauta. maka 
yadda ya cancanta; mu bayar ba tare da lissafi ba; mu yi 
yaki ba tare da kula da jin rauni ba;.mu yi fama da aiki ba 
tare da neman hutu ba; mu yi wahala ba tare da neman lada 
ba, sai dai mu sani muna yin nufinka mai tsarki; albarkacin 
Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Ubangiji Yesu, Sarkin rayukammu, ka taimake mu mu 
daukaka ka kullayomi cikin tunanin hankulammu, da 
muradan zukatammu, da maganar bakimmu, da kuma 
cikin ayyukan hannuwammu, kamar yadda ya cancanta ga 
wadanda ke Rokari su bi ka sosai, zuwa ga daukakar 
sunanka. Amin. 


YA Ubangiji, ka bude idanummu a loton nan, domin mu 
koyi nufinka, mu aikata shi kuma. Ka bishe mu, ka karfafa 
mu; ka cece mu daga halin son kai da kwadayi; ka hada 
kammu cikin zumuntarka mai gaskiya; ka yarda mana mu 
sami 'yanci cikakke cikin bautarka ; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


YA Kai da ka ke Hasken zukatan da suka san ka, da Ran 
rayukan da ke Raunarka, da Karfin nufe-nufen da suka 
bauta maka, ka taimake mu mu san ka har mu Raunace ka 
da gaskiya; mu Raunace ka har mu bauta maka sosai, 
domin bautarka 'yanci cikakke ne; albarkacin Yesu Alma- 
sihu Ubangijimmu. Amin. 


231 


ADDU’O’I IRI-IRI 


Addwar Richard Adali na Birnin Chichester 


GODIYA tă tabbata a gare ka, ya Yesu Almasihu 

Ubangijimmu, sabo da dukkan fa'idodin da ka ba mu, 

kuma sabo da dukkan wahala da zagin da ka sha domimmu. 

Ya Mai fansarmu, Abokimmu, Dan'uwammu mafi jin£ai, 

ka taimake mu mu Rara saninka sosai, mu Raunace ka 

n mu bi ka daidai, sabo da girmanka a gare mu. 
min. 


I7. BA DA KAMMU 


YA Ubangiji, Uba Mai tsarki, Allah madaukaki, mun gode 
maka domin ka cece mu daga ikon duhu, ka maishe mu ga 
mulkin Danka kaunatacce, kā kuma kira mu mu ba da 
kammu ga hidimarka tsattsarka. Ka karbe mu, ya Ubangiji, 
ko da ya ke ba mu isa ba, gama yau muna mika kammu da 
rayukammu da jikunammu gare ka su zama hadaya 
fahintacciya tsattsarka rayayyiya. Ka ba mu kuma tare da 
Ikiliziyarka duka yalwar alherinka, domin mu dage kan 
bangaskiya gare ka, mu yi murna sabo da sazuciya, mu kafu 
ga Rauna, nan gaba mu yi yaki da mazakuta RarRashin 
tutarka gaba da zunubi da duniya da Shaidan; mu lazamci 
'yan yaki da bayinka masu aminci har iyakar rammu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu, wanda girma da 
daukaka su tabbata a gare shi, tare da Kai da Ruhu Mai 
tsarki, har zamanin zamanai. Amin. 


YA Ubangiji Allahmmu, ka dubi rayukammu; bisa ikon 
Ruhu Mai tsarki ka maishe su naka, domin mu bi tafar- 
kinka, mu gaskata Maganarka, mu bi umarninka sosai, mu 
yi maka sujada isasshiya, kuma da aminci mu yi wa "'yan'u- 
wammu hidima, domin yaduwar mulkinka madaukaki; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


18. DOMIN TAWALI'U 


YA Ubangiji Yesu, kā sauko daga wurin Uba, ka Raskantad 
da kanka, har ka zama mutun, domin ka cece mu daga ikon 
Shaidan. Ka koya mana irin wannan tawali'u; ka taimake 
mu kuma mu kaskantad da kammu a gabanka, mu fid da 
girman kai daga zukatammu. Ka yardam mana ta haka mu 
bi ka sosai a duniyan nan, domin a cikin mulkinka na Sama 
a siffanta mu daidai da kamanninka, don daukakar Allah 
Uba. Amin. 


232 


ADDU'O'I IRI-IRI 


19. DOMIN KARFIN ZUCIYA 


YA Ubangiji, muna rokonka ka ba mu ruhu na Karfin 
zuciya. Kada ka bar mugu ko wahala su kashe mu, lokacin 
da wuya ta same mu. Ka fada wa rayukammu, Ku yi 
Rarfin zuciya; kada ku ji tsoro, gama ina tare da ku.” Da 
gargadin nan naka, ya Ubangiji, sai mu dogara ga ikonka 
mai girma, mu yi yaRi karkashin tutarka har iyakar rammu; 
albarkacin Yesu Almasihu Ubangijimmu. Amin. 


20. DAGA KARSHE 


KARFIN Allah ya agaje mu, 

Ikon Allah ya kiyaye mu, 

Hannun Allah ya bishe mu, 

Hikimar Allah ta koyad da mu, 

Garkuwar Allah ta kare mu, 

Rundunan Allah su kewaye mu, 

Salamar Allah ta tsai da mu, 

Ceton Allah kuma ya tabbata a gare mu, 
yanzu da har abada. Amin. 


233 


BATUTUWA IRI-IRI 
DA A KE MAGANA A CIKIN 
ADDU'O” IN 
DA SHAFIN DA BATUTUWAN 
SU KE 


Abinci, 39 

Abokammu, 230 

Abokan gabammu, 19, 44. Duba 
Makiyammu 

Adalai duka, 79,, 224. 

Addu'a, 43, 47, 68, 72, 223 

Advent, 48, 49, 219 

Aiki, 38, 231 

Aiki, Marasa, 230 

Alheri, 49, 65, 70 

Aloba, 39, 45 

Aľummai duka, 34, 229, 230. 
Duba Kabilu 

Amfanin gona, Godiyar, 80, 226 

Amfanin gona, Roko domin, 34, 


39 
Andarawas Adali, 73 
Annabawa, 41, 79, 227 
Asibitai, 40, 229 
Aure, 148, 149 
Azaba, Masu shan, 39, 40, 45 


Babtisma, 60, 224 

Babtisma, Godiya domin, 45 

Babtisma, Masu neman, 228: 

Bacin zuciya, 157 

Ba da kammu, 28, 232. Duba. 
Lenti, da Radadin Wbangiji 

Bala'i, 39, 45 

Bangaskiya, 69, 735 170, 232 

Baratarmu, 61 

Barnaba Adali, 75 

Bartalamawas. Adali, 77 

Basira, 64 

Bautar Allah, 13, 66,69, 223, 231 

Bayarwa, 231 

Bayebayen Ruhu, 75, 140 

Bayyanuwar Almasihu ga sauran 
Aľumma, 53, 220. 

Bege, 69, 170. Duba Sazuciya. 


Bishara, 75. Duba Yaduwar 
Bishara 

Bishop, 32, 33, 76 

Bitrus Adali, 76 

Biyaswar Allah, 42, 43; 535. 655, 
.66, 70, 231 

Biyayya, 19, 56, 62, 68; 735 775 
103, 227, 232 

Bulus. Adali, 73 


Burin zuciya, 77, 222. Duba 
Sha'awoyin zuciya. 

Ceto, 40, 42, 49»: 55> 59 

Ciwo, 39, 45 

Ciwo, Masu, 40, 229 

Cuta, 39, 40. Duba Marasa 
Lafiya 

Dagewa, 70 

“Dakunan Jinya, 40. Duba 
Asibitai 

Dalibai, 36 

“Damara, 48 


Damuna, 39 

Damuwa a ra'ayi, 161 
Dangana ga Allah,, 28 
“Danka ga Allah, 162, 163 
Dikon, 192, 194 

Dogara ga Allah, 28-29, 65 


Epiphany, 53, 220. Duba Yadu- 
war Bishara 


Fansarmu, 61, 221 

Farinciki, 62, 79 

Fastoci, 32, 33, 76, 197. Duba 
Hidima da Malamai 

Filibus da Yakubu Adalai, 75 


Gafara, 42, 55, 56, 715 72> 170 


235. 


SHAFIN DA BATUTUWAN SU KE 


Gajiyayyu, 221 

Ganewa, 64 

Ganyen dabino, Lahadin, 58 

Gaskiya, 75, 76 

Giciyen Almasihu, 58, 59, 74, 
221, 222 

Girbi, Albarkar, 44 

Godiya Daban daban, 43-46, 93, 
157, 162, 227, 232 

Godiya ta 'Tarayya, 43 


Gwaje, 70. Duba Jaraba 


Hada kai, 34, 35, 40-41, 795 2275 
229 

Haifuwa, 148, 157 

Haifuwar Ubangiji. Duba Kirsi- 
mati 

Hakuri, 58 

Hanya Kirista, 75 

Hanyoyin Alheri, 43 

Hargitsi, 38 

Hatsarori, 13-14, 19, 54, 65-66 

Hawa Sama, 63, 223 

Hidimar Ikiliziya, 33, 59 

Hidima, Masu, 49, 74. Duba 
Malamai da Fastoci 

Hurwa, Larabar, 56 

Husuma, 45 


Ignatiyus Loyola, Addu'ar, 231 

Ikiliziya, 32-33, 40-41. 54, 59; 
70, 715 77» 79, 90-91, 223; 224, 
227, 229 

Ikon Allah, 49, 224, 233 

Ista, 61, 222 

Istifanus Adali, 50, 192 

Iyaye Mata, 57, 185 


Jama'ar masu bi, 32-33. Duba 
Ikiliziya 

Jami'ai, 36 

Jam'iyyar Mata, 185 

Jaraba, 54. Duba Gwaje 

Jarirai Marasa Laifi, 51 

Jibin Ubangiji, 45, 46 

Jiki, 56, 57, 149 

Jinkai, 49, 55, 68 

Juma'a Tsattsarka, 59 

Juyowa, 59, 62 


Kabilu, 31, 32, 37, 40, 229, 230. 
Duba APummai 
Kaciyar Almasihu, 52 


Kaka, 39. Duba Amfanin Gona 

Kalmar Allah. Duba Magana 

Kamewa, 56 

Kammu, 231, 232. Duba Ba da 
kammu 

Karanci, 39 

Karatu, Masu, 187 

Karfafawa, Masu neman, 35 

Karfi, 54, 223 

Karfin zuciya, 234 

Kariyar Allah, 13, 19, 42, 54, 555 
57: 055 103 

Karshe, Daga, 43, 46, 47, 233 

Kasar nan, 31, 32, 227 

Kasashen da ke abuta da Ni- 
jeriya, 32 

Kauna, 56, 58, 66, 69, 85, 222, 
231, 232 

Kirammu, 42, 73, 77 

Kirsimati, 50, 219, 220 

Kirsostom, Addu'ar, 47 

Kiyayewa, 42, 57, 58, 66, 69, 71 

Koleji, 36 

Komowar Ubangiji, 48, 49, 55, 
219 

Kunci, 28, 40-41 

Kwadayin dukiya, 78, 231 


Lafiya, 40, 159—162, 165; 166,229 

Lahadi, Kiyayewar, 35 

Lenti, 56-58, 221 

Likitoci, 40, 229 

Littafi Mai tsarki, 48, 227, 228 

Littafi Mai tsarki, Masu juya, 
227, 228 

Loyola. Duba Ignatiyus 

Luka Adali, 78 


Mgaikata, 37, 38 

Mace-mace, 39 

Maganar Allah, 42, 48-49; 775 
103, 227 

Maganar bakimmu, 231 

Magani, Masu; 40, 229 

Mahukunta, 32, 230 

Majalisar, 32 

Majalisar ‘Dinkin Duniya, 37 

Makarantu, 36, 228, 229 

Makarantar Lahadi, 36 

Makiyammu, 13, 39, 445 57. 
Duba Abokan gabammu 

Makoki, Masu, 170 

Mala'iku, 74, 78, 224 

Malamai, 32, 36. Duba Hidima 


236 


SHAFIN DA BATUTUWAN SU KE 


Malamai, Tattaruwar, 36 

Malaman Makaranta, 36, 228, 
229 

Manoma, 38 

Manzanni, 41, 79, 227 

Maraice, 19, 42 

Marasa Lafiya, 158-162, 229. 
Duba Ciwo “ 

Markus Adali, 75 

Maryamu, Budurwa, 41, 74 

Maryamu Magadaliya, 76 

Masifu, 19, 28, 65-66 

Masu bin Yesu, 40-41. Duba 
Ikiliziya 

Masunta, 37, 38 

Mata, 185. Duba Iyaye Mata 

Matafiya, 37 

Matalauta, 221 

Matiyas Adali, 74 

Matsattsu, 221 

Matsayi, Kowane irin, 40 

Matsiyata, 221 

Matta Adali, 78 

Mika'ilu, 78 

Mikawar Almasihu a “Dakin 
Ibada, 74 

Muhalli, 111, 231 

Musulmi, 59 

Musun kai, 221 

Mutuwa, 60, 162 

Mutuwa cikin yaki, 40, 225 

Mutuwar Almasihu. Duba Rada- 
din Ubangiji 


Nadawar Fastoci, 33, 197, 203 
Nakasassu, 225 - 

Nasara, 61, 63. Duba Yaki 
Nijeriya, 31, 230 

Nufin Allah, 67, 231 
Nutsuwa, 45, 66 


Ouinguagesima, 56. Duba Kauna 


Radadin Ubangiji, 58, 59, 74, 
221, 222 

Rai madawwami, 61, 75 

Rashin karfi, 54, 65, 67, 69, 161 

Rashin lafiya. Duba Marasa 
Lafiya 

Rauni, Masu, 40, 225 

Richard na Birnin Chichester, 
Addu'ar, 232 

Roko, 43, 47, 68, 72 


Roko sabo da Sana'o'i, 38, 63 

Ruhu Mai Tsarki, 63, 64, 67, 
70, 223, 224 

Sabuwar Shekara, 52, 220 

Safe, 13 

Sake kamannin Almasihu, 77 

Sake-saken rai, 42, 62, 220 

Salama, 13, 19, 53, 230 

Salamar Duniya, 37, 66, 229, 
230 

Salamar Duniya, Godiya domin, 


44; 45 
Sana'o'i, 38, 63 
Sanin Allah, 231, 232 
Sarakuna, 32 
Sararin sama, 37 
Sauki, 162 
Sauraron Ubangiji, 219, 221 
Sauye-sauyen rai, 42, 62, 220 
Sazuciya, 219, 232. Duba Bege 
Septuagesima, 55 
Sexagesima, 55 
Sha'awoyin zuciya, 60, 62, 77, 
222 
Shahada, Masu, 41, 50, 226 
Shaida, 62, 223 
Shugaba, 31 
Siman da Yahuda Adalai, 79 
Sojojin Nijeriya, 230 
Sutura, 39 


Ta'aziyya, 170, 174, 225 
'Talauci, 31 

Taruwam Mata, 185 

Tashim Matattu, 60, 170 
Tashin Yesu, 61, 74, 222 
Tat'awwuw'i, 56, 221 
Tattaruwar Ikiliziyai, 36 
Tattaruwar Malamai, 36 
Tawali'u, 58, 221, 232 

Teku, 37 i 

Tirniti, 64, 224 

Toma Adali, 73 

Tsanani, 28, 50 

Tsarkaka, 41, 79, 170, 224, 227 
Tsarkakewa, 55, 56-57, 221 
Tsarkakewar Kushewa, 172 
Tsarkakewar Majami'a, 79, 80 
Tsarkin rai, 61-62, 85 

Tuba, 56, 76, 221 

Tunani, 57, 63, 223, 231 


Umarnin Allah, 19, 42, 62, 65, 
68, 69, 77 


237 


SHAFIN DA BATUTUWAN SU KE 


Wahala, 28, 40-41, 55,229 

Waliyai, 41 

Warkewa, 78, 161, 165;:229 

Whitsunday. Duba Zuwan Ruhu 
Mai Tsarki 

Wulakantattu, 221 


Yabo, 43,224 

Yaduwar Bishara, 34, 59, 223, 
224, 227 

Yahuda Adali, 79 

Yahudawa, 59 

Yaki, 39, 40, 225, 226, 230, 231 

Yakubu Manzo Adali, 77. Duba 
Filibus 

Yalwa, Godiya domin, 44 

"Yam Makaranta, 36, 228, 229 

"Yam Makaranta, Tsofaffin, 229 

Yanayi mai -kyau, 38, 39, 44 


*Yanci, 229, 230, 231 
"Yan'uwammu, 230 
*Yan'uwanci, 31, 37, 38, 229 - 
Yara, 36, 228, 229 

Yaro marar lafiya, 161, 162 
Yohanna Adali Mai Bishara, 51 
Yohanna Maibabtisma, 76 
Yunwa, 39 


Zabe, don Majalisar, 37 

Zaben Fasto ko Bishop, 35 

Zaman Gaskiya, 31, 32, 79, 230 

Zaman Mutun na Almasihu, 58, 
219, 220, 232. Duba :Kirsimati 

Zumuntar Tsarkaka, 170, 224 

Zunubi, Kurta, 4 

Zuwan 'Almasihu. Duba. Advent 

Zuwan Ruhu Mai Tsarki, 64, 
223, 224 


